Google 



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 



Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : / /books . qooqle . com/ 



IzLh . ^ 2d. 



TAIR PREGETH 

AR 

ADENEDIGAETH. 



Y PARCH. HENRY OWEN, A.B., 

CURAD LLANLLECHID. 



BANGOR: 

ARGRAPHWYD YN SWYDDFA Y CRONICL, 
GAN JOHN BROWN. 

1844. 



3V 



21. -7 -1&C7 



TO THE 



RIGHT REV. CHRISTOPHER BETHELL, D.D. 
LORD BISHOP OF BANGOR. 

My Loed, 

Having been kindly permitted to submit the foUotoing 
discourses to your Lordship in an English translation, 
and being assured that the views advocated therein are 
in accordance with your opinion, I beg respectfully to 
solicit the further favor of being allowed to dedicate 
the little Volume to your Lordship, as the only mode in 
which I could with propriety indicate with what deep 
feelings of reverence and affection you are regarded, as 
by the Clergy of your Diocese generally, so also by him 
who has the honor to subscribe himself, 

My Lord, 

Your Lordship's very dutifid 

and obliged servant, 

H. OWEN. 

Maesygroes, March 20th, 1844. 



2U-7-I897] 



AT Y DARLLBNYDD, 



Y Pregethau canlynol, o ran eu sylwedd, 
adraddodwyd yn Eglwys Llanllechid, oddeutu 
deng mis yn ol. Yn ddilynol i hynny dylifodd 
llawer o enllib chwerw o'r wasg ac o bulpudau 
yr Ymneillduwyr, yn erbyn yr athrawiaeth a 
gefnogir ynddynt. O ran hynny o ymresym- 
mu t£g yn erbyn gwir athrawiaethau yr Eglwys 
y sydd yn yr ysgrifenadau a ddigwyddodd 
ddyfod i'm dwylaw, gallesid eu gadael, heb 
wneuthur un sylw arnynt : mor brinion ac mor 
weiniaid ydyw y rhesymmau, fel y buasent yn 
gwanh&u mwy ar yr achos y bwriedir hwynt 
iV gynnal, nag ar yr hwn y maent yn amcanu 
at ei niweidio. Ond y mae ystyriaethau eraill 
yn peri bod tuedd niweidiol yn yr ysgrifenadau 
hyn. Nid mewn yspryd llidiog ac anfrawdol 
yr ydwyf yn llefaru, pan ddywedwyf fod yr 
ysgrifenwyr y cyfeirir attynt, yn ymresymmu 
mewn dull hynod o annh£g, gan gam-ddarlunio 
yn hollol athrawiaeth yr Eglwys ar y pwngc. 
Yr wyf yn cael fy nhueddu i feithrin y gobaith 



Vi. AT Y DARLLENTDD. 

mai nid yn fwriadol y gwnaethant felly, ond 
eu bod hwy eu hunain heb ddeall y peth y 
dadleuir yn ei gylch. Ond pa un bynnag, nid 
da ydyw gadael y cam-ddarluniadau hyn heb 
eu dinoethi ; rhag iddynt arwain pobl i briodoli 
i'r Eglwys ddaliadau nad ydyw hi yn mabwys- 
iadu monynt, ond y mae yn hytrach yn wrth- 
wynebol iddynt. " Trwy anghlod a chlod" fe 
saif yr Eglwys yn ddiysgog wrth yr holl athraw- 
iaethau a gynhwysir yn yr esponiad rhagorol 
hwnnw ar Air Duw, y Llyfr Gweddi GyfFredin ; 
a'r neb a ddadleuo ryw beth, yn d6g ac yn 
foesgar, ac inewn yspryd cariad, yn erbyn yr 
un o'i daliadau, bydd ei gweinidogion a'i hael- 
odau eraill bob amser yn barod i'w atteb yn yr 
un yspryd cariad, gan " roi rheswm am y 
gobaith sydd ynddynt," ac amlygu seiliau eu 
ffydd. 

Ond dull hynod o annhfig o ymosod arnom 
ydyw priodoli ini bethau nad ydym yn arddel 
monynt, a'n gwneud yn attebol am y cyfryw. 
Mae achos ini gwyno bod dynion yn codi rhyw 
ddychymygion o'u heiddo eu hunain i olwg y 
byd, ac yn peri iddynt gynnrycfiioli athraw- 
iaethau yr Eglwys, ac yn euro yn ddiarbed 
arnynt megis y cyfryw ; fel hyn yn darbwyllo 



JlT y darllenydd. viL 

eu darllenwyr i gredu eu bod wedi rhoi ergyd 
marwol i rai o ddaliadau yr Eglwys, a hwythau, 
mewn gwirionedd, wedi bod yn treulio eu nerth 
yn ymosod ar ryw gysgodau disylwedd nad oes 
iddynt hanfodaeth ond yn eu mympwyon eu 
hunain. 

Y gobaith o fod yn offerynol i ehwalu rhai 
o'r cam-syniadau rhyfedd sydd yn hanfodi o 
barth athrawiaeth yr Ail^enedigaeth, a'm tu- 
eddodd i roi gwrandawiad i gais rhai o'r mwyaf 
cysson a deallus o aelodau yr Eglwys yn y 
plwyf lie yr wyf yn gweinidogaethu, ac i an- 
turio gosod y Pregethau canlynol o flaen y 
cyhoedd. Geill fod llawer o ammherffeith- 
derau ynddynt o barth y cyfansoddiad ; ond 
mor ofalus oeddwn i'w cadw yn l&n rhag un- 
rhyw gyfeiliornad mewn athrawiaeth, fel yr 
erfyniais gennad gan Arglwydd Esgob Bangor 
eu gosod o'i flaen ef mewn cyfieithiad Seisnig ; 
cyd-syniodd ei Arglwyddiaeth &'m cais, a'r 
canlyniad ydyw y goddefir imi yspysu bod yr 
athrawiaeth a gynhwysir yn y Pregethau hyn 
yn cyttuno yn hollol & barn yr Esgob dysgedig 
hwn. Fe allai na wasanaetha hyn i ddiogelu 
ymchwiliad t£g, gan bob math o bobl, i'r hyn 
a osodir i lawr yn y llyfryn hwn ; ond y mae 



viii. 



AT T DARLLENYDD. 



yn gwasanaethu i'm calonogi i i osod fy syn- 
iadau hyn ger gwydd y byd, mewn gwir ddiogel 
obaith nad ydynt yn cynnwys dim amgen nag" 
y sydd yn cyttuno yn hollol ag athrawiaeth yr 
Eglwys, ac a Sanctaidd Air Duw. 

Nid wyf mewn un modd yn bwriadu myned 
i ddadl a neb a welo yn gymmwys wrthwynebu 
yr hyn a ddywedir yn y tu dalenau canlynoL 
Ni feddaf nac amser na chwaeth i'r gorchwyl. 
Digon imi os lwyddais i osod barn yr Eglwys, 
a thystiolaeth yr Ysgrythyr ar y pwngc yn 
eglur ger bron y darllenydd ; barned yntau pa 
un ai y rhai sydd yn arddel athrawiaeth yr 
Adenedigaeth ym medydd, ai y rhai sydd 
yn ei gwrthod a'i chablu, sydd nesaf i'w 
lie. 

Os digwydd i'r llyfryn hwn fod yn achos i 
ryw rai ymosod arnaf yn y dull anfoneddigaidd 
ac anghristionogol y gwelir rhai o'm brodyr 
hybarch yn cael eu trin, hyspysaf ymlaen Haw 
y gallant wneuthur hyn heb ddim perygl o 
gael talu y pwyth yn ol. Nid wyf am dalu 
" sthi am sen/ 1 Dymunwn " fod heb gablu 
neb;" a pha gableddau bynnag a dywelltir 
arnaf fi, gobeithio y caf fy nghalon mewn hwyl 
addas imi gymmeryd yn fy ngenau y geiriaa 



AT Y DARLLENYDD. 



melus-ber canlynol, o eiddo un o'm brodyr yn 
y Weinidogaeth : — 

O Dduw'r amynedd, rho dy ras 

Fth was i'm galluogi, 
Er bod dan gabledd dyn yn drist, 

Fel Iesu Grist i dewi. 

08 medrwch chwi, wp traws, ar gam, 

Fy ngwawdio a'm difenwi, 
Trwy ras amynedd Iesu mau 

Mi fedraf finnau dewi.* 

H. O. 

Maes-y-groes, 
Mawrth 29ain, 1844. 



*"Y Flwyddyn Eglwysig," gan y Parch. Morris Williams, 
Cur ad Bangor. 

Os oes neb o'm darllenwyr heb weled y Uyfr rhagorol hwn, 
dymunwn yn ostyngedig ei gymmeradwyo i'w sylw. Gan nad 
wyf yn fardd, ni ryfygaf draethu barn am dano megis cyfan- 
soddiad prydyddol, ddim pellach na dywedyd ei fod, o ran yr 
iaith, y drych-feddyliau, a'r gynghanedd, yn boddau fy chwaeth 
i yn hynod. Ond nid rhaid i neb betruso dywedyd ei fod yn 
llawn o ben-bwy-gilydd o'r athrawiaethau iachaf, a'r duwioldeb 
puraf ; a'i fod wedi ei addasu yn hynod i feithrin yspryd duwiol 
yn y neb a'i darlleno. Tra y goddefir canu pethau amgen nag 
y sydd wedi eu gosod, yn addoliad yr Eglwys, gellir cynuner- 
adwyo y caniadau hyn megis y rhai mwyaf addas sydd i'w cael ; 
llawer mwy addas yn ddiau nag amryw o'r Hymnau a arferir yn 
awr, y rhai sydd yn ami yn cynnwys athrawiaethau yn anghyf 
tuno a daliadau yr Eglwys. 



CYNHWYSIAD. 



PREGETH I. 

ADENBDIGAETH YM MBDYDD YN ATHRAWIABTH YR EGLWYS. 

Ioan iii. 3.— Yn wir, yn wir, meddaf i ti, oddieithr geni 
dyn drachefh, ni ddiohon efe weled teyrnas Dduw. 



PREGETH n. 

ADENBDIGAETH YM MEDYDD YN ATHRAWIAETH YSGRY- 
THYROL. 

Ioan iii. 5. — Iesu a attebodd ac a ddywedodd wrtho, Yn 
wir, yn wir, meddaf i ti, oddieithr geni dyn o ddwfr ac o'r 
Ygpryd, ni ddichon efe fyned i mewn i deyrnas Dduw. 



PREGETH m. 

GWRTH-DDADLEUON YN GAEL EU HY8TYRIED, AC AMLYGIAD 
PELLACH O NATUR YR AUi-ENEDIGAETH. 

Ioan iii. 9.— Nicodemus a attebodd ac a ddywedodd 
wrtho, Pa fodd y dichon y pethau hyn fod. 



ATT ODI AD. 



PRBGETH I. 



Ioan iii. 3. 

" Iesu a attebodd ac a ddywedodd wrtho, Yn wir, yn wir> 
meddaf i ti, oddieithr geni dyn. drachefn, ni ddichon efe 
weled teyrnas Dduw." 



Nicodemus, gwr cyfrifol, ac mewn awdurdod 
ymhlith yr Iuddewon, a ddaeth at yr Iesu i 
ymddiddan ag ef ynghylch ei grefydd ef. — 
Cyfaddefai yn rhwydd fod gwyrthiau rhyfeddol 
Crist yn dwyn digon o brawf mai " dysgawdwr 
wedi dyfod oddiwrth Dduw" oedd efe. Ond 
yn gym main t ag na ddywedai ddim am effeith- 
ioldeb crefydd Crist i buro calonau a diwygio 
moesau dyn ion, ein Iachawdwr a ai rhagddo 
i'w oleuo ynghylch y pethau pwysig hyn, gan 
ddechreu trwy hyspysu iddo, mai annichon- 
adwy a fyddai i un dyn etifeddu ei nefol deyrnas, 
heb iddo yn gyntaf gael ei osod mewn sefyllfa 
mor wahanol i'w gyflwr wrth natur, fel mai 
nid ammhri'odol (a llefaru yn ffugurol) a fyddai 
dywedyd am dano, iddo gael ei eni o newydd. 
"Oddieithr geni dyn drachefn," medd efe, "ni 
ddichon efe weled teyrnas Dduw," 



14 



Mae'n canlyn, y cyfaddefa Cristionogion yn 
gyffredinol, fod adenedigaeth ysprydol yn beth 
anhepgorol angenrbeidiol. Ond y mae gwa- 
haniaeth barn ymhlith Cristionogion ymher- 
thynas i'r amser a'r modd y bydd yr adenedig- 
aeth hwn yn cymnieryd lie. Os ydyw yn 
cymmeryd He yn gyffredinol yn y Bedydd, fel 
yr ymdrechir profi yn y pregethau hyn, mae'n 
canlyn mai cyfeiliornus ac anysgrythyrol ydyw 
galw ar gynnulleidfa o ddynion bedyddiedig 
(fel y gwneir yn ami yn y dyddiau hyn) i ym- 
ofyn am yr ail-enedigaeth ; i edrych a ydynt 
wedi eu hail-eni, ac felly ymlaen. Cymmwys 
iawn ydyw galw ar bawb i ymofyn am edifeir" 
wch ac adnewyddiad ; ond ymofyn am ail- 
enedigaeth (os cywir y gosodiad uchod) ydyw 
ymofyn am beth y mae y cyffredinolrwydd o 
ddynion yn y wl&d Gristionogol hon wedi ei 
gael eisoes, aV hwn nid ydyw i'w gael etto. 
Fel nad oes ond un bedydd, felly nid oes ond 
un adenedigaeth. 

Athrawiaeth yr Adenedigaeth ym Medydd 
a wrthwynebir mewn amryw ffyrdd. Bhai a 
daerant mai nid athrawiaeth yr Eglwys moni ; 
ac o ganlyniad, hwy a gablant ac a erlidiant y 
Gweinidogion a'i pregethant, gan eu cyhuddo, 
naill ai o godi pethau newyddion a dieithr* 
aieu ynte o gyhoeddi athrawiaethau PabaidcL 



15 



Eraill — a math o wrthddadleuwyr newydd 
godi yn ein plith ydyw rhain — gan nas gallant 
wadu fod yr athrawiaeth yn Llyfr Gweddi yr 
Eglwys, a geisiant berswaedio pobl mai "ain- 
ryfusedd fu hynny ;" h. y., mai nid yn bwyllog 
ac yn fwriadol, ond megis o ddamwain, ac o 
ddiffyg gofal ac ystyriaeth y gosodwyd yr ath- 
rawiaeth hon yn ein Llyfr Gweddi. Yr hyn 
sydd gystal a chyhuddo o ddiofalwch ac an- 
fedrusrwydd anesgusodol, a hollol anaddas- 
rwydd i'w swydd,ardderchog lu ein Merthyri — 
yr Esgobion duwiol a dysgedig ag oeddynt brif 
awdwyr y Diwygiad Mawr, ac a ffurfiasant ein 
Llyfr Gweddi ysgrythyrol, y rhai a ymladd- 
asant hyd at waed o blaidd y ffydd, gan ym- 
ostwng i'r dioddefiadau mwyaf arteithiol, er 
tnwyn puro crefydd y wl&d oddiwrth y cyfeil- 
iornadau enbyd ag oedd wedi llusgo i mewn 
iddi. Ac os amryfusedd oedd, rhyfedd bod yr 
athrawiaeth yn cael ei chrybwyll mewn cym- 
maint o wahanol fannau o'r Llyfr Gweddi, 
yn gystal ac mewn amryw lyfrau eraill o 
waith y difinyddion enwog hyn, fel y bwr- 
iedir dangos yn ol Haw. Rhai eraill drach- 
efn a addefant (a rhyfedd bod neb yn gallu 
gwadu y peth) bod yr adenedigaeth ym tned- 
ydd yn athrawiaeth ddiamheuol yr Eglwys, 



16 



ond taerant, ar yr un pryd, mai athrawiaeth 
gyfeiliornus ac anysgrythyrol ydyw. 

Os gallant brofi hyn, addefir yn ddibetrus- 
der, ei bod yn rhwymedig ar bawb naill ai i 
wneuthur a allont tu ag at gael diwygio yr 
athrawiaeth dan sylw, neu ynte i gilio oddi- 
wrth yr Eglwys honno, y sydd fel hyn " yn 
dysgu yn lie dysgeidiaeth orchymynion dyn- 
ion." Ond o'r tu arall, beth os gellir profi, 
nid yn unig mai hon ydyw gwir athrawiaeth 
yr Eglwys yn awr, ac y cofleidiwyd hi yn 
ddiffuant gan Ferthyron ardderchog y Di- 
wygiad, ond hefyd ei bod wedi disgyn oddi- 
wrth hen Dadau yr Eglwys foreol — yr Es- 
gobion a'r Difinyddion a lywodraethent yr 
Eglwys ar ol marw yr Apostolion, — ac yn fwy 
enwedigol, os gellir profi mai athrawiaeth y 
Testament Newydd ydyw ; — os gellir profi y 
pyngciau hyn yn d£g, meddaf, beth a ddylai 
fod y canlyniad ? Mae He i ofni mai nid hyn 
fydd, ond sicr yw mai hyn a ddylai fod y can- 
lyniad — sef y dylai pob dyn cydwybodol a 
duwiol yn ddioedi droi ei gefn ar y rhai a 
wrthwynebant yr athrawiaeth hon, ac ail- 
ymuno &'r Eglwys sydd yn ei dal, ac yn ^i 
dysgu iV phlant. 

Af ymlaen yn awr i drin y pyngciau uchod ; 



17 



a Duw a roddo urn oleuni a nerth i draethu 
y gwirionedd yn gywir a diragfam, heb na 
chwanegu dim atto, Da thyunu dim oddiwrtho. 

Fy nghais cyntaf a fydd profi bod yr Eglwys 
i/n dal bod adenedigaeth yn cymmeryd lie yn y 
Bedydd. Awn at ei Ffurfiau hi : a dechreuwn 
gyda Gwasanaeth y Bedydd — " Bedydd Cy- 
hoedd Plant Bychain." 

Dechreuir y gwasanaeth hwn trwy i'r 
Gweinidog gyfarch y gynnulleidfa yn y geiriau 
canlynol : — "Yn gymmaint ag ymddwyn a 
geni pob dyn mewn pechod, a bod ein Iaeh- 
awdwr Crist yn dywedyd na ddichon neb gael 
myned i mewn i deyrnas Dduw, oddieithr ei 
ad-genhedlu a'i eni ef o newydd o ddwfr ac o'r 
Yspryd Gl&n ; attolwg yr wyf i chwi alw ar 
Dduw Dad, trwy ein Harglwydd Iesu Grist, 
ar fod iddo o'i ddaionus drugaredd ganiattau 
i'r plentyn hwn y peth trwy nerth natur ni all 
ddyfod iddo, gael ei fedyddio a dwfr, ac a'r 
Yspryd Glan, a'i dderbyn i lan Eglwys Grist, 
a bod yn aelod bywiol o'r unrhyw." Yr hyn 
sydd yr un peth a phe dy wedasid — yn gymmaint 
ag na ddichon neb gael myned i deyrnas Dduw 
heb iddo gael ei ad-genhedlu, neu ei adeui o 
ddwfr ac o'r Yspryd, gweddiwn ni am i'r plentyn 
hwn gael ei eni o ddwfr ac o'r Yspryd, yn uwr 
trwy Sacrament y Bedydd. Felly yn y \Vedd : , 



ft 



18 



gyntaf erfyniwn ar Dduw " lanhau a sanct- 
eiddio" y bedyddiedig " k'i Yspryd Glan," fel, 
" wedi iddo gael ei wared oddiwrth ei lid Ef, y 
derbynier ef i arch Eglwys Grist." Ac yn 
yr ail, gweddiwn ar fod iddo trwy Fedydd,. 
4 'gael derbyn maddeuant o'i bechodau trwy 
adenedigaeth ysprydol." Mewn un arall o'r 
gweddiau dywedwn fel hyn, — " Dyro dy Ys- 
pryd Glan i'r dyn bychan yma, fel y ganer ef 
eilwaith, a'i wneuthur yn etifedd iechyd tra- 
gywyddol :" ac wrth gyssegru y dwfr, fe ddy- 
wedir, " Sancteiddia'r dwfr hwn er dirgel 
olchedigaeth peckodau, a chaniatta fod i'r 
plentyn hwn a fedyddir yr awr hon ynddoj 
dderbyn cyflawnder dy ras." Mae'n eglur 
oddiwrth hyn, mae'r peth y mae'r Eglwys yn 
gweddio am dano, ac yn disgwyl i'r plentyn ei 
gael trwy ei fedyddio, ydyw cael maddeuant 
o'i bechodau, a gras yr Yspryd Glan, trwy ad- 
enedigaeth ysprydol, a'i, wneuthur yn etifedd 
teyrnas nefoedd. A'i bod hi o'r farn fod pob 
plentyn bedyddiedig yn cael y rhodd anrhaeth- 
adwy hon, sydd amlwg oddiwrth yr hyn a gan- 
lyn. Ar ol bedyddio y plentyn, hyfforddir y 
Gweinidog i ddywedyd — "Gan ddarfod yn 
awr, anwyl garedigioa frodyr, adeni a dodi y 
plentyn hwn ynghorph Eglwys Grist, diolchwi* 
minnau i'rHollalluog Dduwam eiddaionihwn*"' 



19 



Ac yn gyttunol & hyn, fe eir ymlaen i ddy* 
Wedyd, — " Mawr ddiolchwn i Ti, drugaroccaf 
Dad, ryngu bodd it' adeni y dyn bychan hwn 
&'th Yspryd Gl&n, ei dderbyn yn blentyn i Ti 
hy hun drwy fabwys, a'i gorphori i'th l&n 
Eglwys." Ac yttia gellir gofyn, a ydyw yn- 
gredadwy y gwnai yt Eglwys gellwair mor 
ryfygus &'r Goruchaf Dduw, a diolch iddo 
mor bendant am yf hyn ni fyddai gafcddi y 
gr£d gadarnaf, ei fod, o'i drugaredd, wedi ei 
ganiattau? Gobeithio y cyfaddefir bellach, 
fod yr athrawiaeth mewa dadl yn cael ei gosod 
i lawr yn eglttr yn y gwasanaeth am " Fedydd 
Cyboedd Platit Bychain." 

Ceir ymadroddioli cyffelyb i'r rhai a ddyfyn- 
Wyd uchod yn y Ffurf am " Fedydd Neillduol 
Plant Bychain/ 1 Ond nid ydyw o ddim diben 
gwneuthur cry bwy Iliad neillduol o honynt. 

Yn Ffurf " Gweinidogaeth Bedydd y rhai 
a fo o Oedran Addfedach" y mae'rYhan honno 
o'r 3edd bennod o St. loan, lie y ceir y testun, 
Wedi ei threfnu i'w darilen. Ac yn union ar 
61 ei darilen, fe hyfforddir y Gweinidog i gy- 
farch y gynnulleidfa yn y wedd hon. " Y car- 
edigion, chwi a glywch yn yr Efengyl hon 
teiriau egliir ein Iaehawdwr Crist — * Oddieithr 
geni dyn o ddwfr ac o'r Yspryd, ni ddkhort 
sfe fyned i mewn i deyrnas Dduw.' hya 



20 



y gellwch weled mawr angenrheidrwydd y 
Sacrament hwn (y Bedydd) He galler ei 
gael." 

Yn awr beth a feddylia'r Eglwys pan ddy- 
wed, " O hyn y gellwch weled," &c. ? Me- 
ddylia yn ddiau, oddiwrth y geiriau uchod o 
eiddo Crist y gellwch weled. Ond pa fbdd y 
raae y geiriau uchod o eiddo Crist yn arddangos 
mawr angenrheidrwydd Sacrament y Bedydd y 
onid ydyw'r geni o ddwfr ac o'r Yspryd, heb 
yr hyn y dy wedir na ddichon neb fyned i mewn 
i deyrnas Dduw, yn golygu y Sacrament hwn, 
ac yn gynnwysedig ynddo ? A bod yr Eglwys 
yn barnu yn benderfynol y cyfrennir bendith- 
ion yr ail-enedigaeth i'r sawl a fedyddir, sy'n 
amlwg oddiwrth yr hyn a ddy wedir yn niwedd 
y cyngor hwn — " Nac amheuwch gan hynny, 
eithr credwch yn ddifrif y cymmer efe yn ym- 
geleddgar y rhai presennol hyn, y rhai sydd 
wir edifeiriol, ac yn dyfod atto trwy ffydd ; y 
caniattft efe iddynt faddeuant o'u pechodau, ac 
y dyry iddynt yr Yspryd Glan ; y rhydd iddynt 
fendith y bywyd tragywyddol, aca'u gwna hwy 
yn gyfrannogion o'i ddid range deyrnas. ,, 

Awn ymlaen at y Catechism. 

Yn yr attebiad i'r ail gofyniad — " Pwy a 
roddes yr enw hwnnw arnat ti ?" hyfforddir 
pob plenty n bedyddiedig i ddywedyd — " Fy 







21 



Nhadau-bedydd a'm Mammau-bedydd, wrtli 
fy medyddio ; pan y'm gwnaethpwyd yn Aelod 
i Grist, yn Blentyn i Dduw, ac yn Etifedd 
Teyrnas Nefoedd." Ac y mae'n debygol nas 
gw&d neb, nad ydyw dywedyd fod un wedi ei 
wneuthur yn aelod i Grist, yn blentyn, i Dduw, 
ac yn etifedd teyrnas nefoedd, gystal a dy- 
wedyd ei fod wedi ei ail-eni. Ac ymhellach 
ymlaen crybwyllir yr athrawiaeth hon mewn 
modd mwy pendant fyth. Fr gofyniad — " Pa 
beth yw'r gras ysprydol oddifewn " yn y Bed- 
ydd ? yr atteb ydyw — " Marwolaeth i bechod, 
a genedigaeth newydd i gyfiawnder : canys 
gan ein bod wrth naturiaeth wedi ein geni 
mewn pechod ac yn blant digofaint, trwy Fed- 
ydd y gwneir ni yn blant gr^s." 

Nid oes eisiau gwneud un sylw ar y geiriau 
hyn. Ni ddichon i'r mwyaf rhagfarnllyd 
wadu eu bod yn y modd mwyaf di-betrus a 
diamheuus yn traethu athrawiaeth yr Adened- 
igaeth ym Medydd. 

Down yn awr at " Drefn Conffirmasiwn, neu 
Arddodiad Dwylaw." 

Nis gwn am un man o'n Llyfr Gweddi He 
y mae yr athrawiaeth o dan ein hystyriaeth yn 
cael ei chrybwyll yn fwy di-warafun nag yn y 
Ffurf &r hon. Yn un o'r gweddiau, dywed yr 
Esgob fel hyn — " Hollalluog a byth-fywiol 



22 



Dduw, yr hwn fu wiw gennyt ad-genhedlu dy 
weision hyn trwy ddwfr, a'r Yspryd Gl&n, ac 
a roddaist iddynt facjdeuant o'u holl bechodau," 
ac felly ymlaen. Dyma'r Eglwys yn dywedyd 
yn benderfynol am bob plentyn a dd61 i gym- 
meryd arno ei.hun ei addunedau bedydd, ei 
fod wedxd ad-genhedlu trwy ddwfr a'r Yspryd 
Olan y a'i fod wedi cael maddeuant o'£ holl 
bechodau : ac y mae mor ddi-ddadl mai yn y 
Bedydd y meddylia hi iddo gael y bendithion 
hyn, ac nad yw y bendithion hyn ond enw arall 
am yr Ail-anedigaeth. Ac yma etto gellir 
gofyn, a ydyw iV gredu y buasai yr Eglwys, 
ar ei gweddi, yn cydnabod derbyniad unrhyw 
fendith ysprydol, oni bai ei bod o'r farn fod 
ganddi sail dda i gredu bod y fendith honno 
wedi ei rhoddi ? 

Llefara y Credoau yr un iaith. Yn yr hwn 
a elwir " Credo'r Apostolion," crybwyllir am 
" faddeuant pechodau," ond ni enwir mo'r 
offeryn trwy'r hwn yr estynir y fendith hon 
ini. Ond y mae Credo Nicea yn egluro y 
pwngc ymhellach, gan ddywedyd yn bendant 
mai y Bedydd y w'r offeryn hwnnw — " Addefaf 
un bedydd er maddeuant pechodau." A pha- 
ham y gwedir nad ydyw crfid yr Eglwys yn yr 
Erthygl hon yn Uawn mor ddiysgog ag ydyw 
ei chrGd yn y rhai sydd yn canlyn, ynghylch 



23 



" Adgyfodiad y meirw, a bywyd y byd sydd 
arddyfod?" 

Edrychwn yn olaf, beth a ddywed " Y 
Namyn Un Deugain Erthyglau Crefydd" ar 
y pwngc hwn. 

Y 9fed Erthygl, wrth grybwyll am " Bechod 
Gwreiddiol," a ddywed fel hyn — *' Y mae'r 
Uwgr natur yma yn aros, ie, yn y rhai a ad- 
genhedlwyd." Ac ychydig ar ol hyn hi a 
ddywed — " Er nad oes dim damnedigaeth i'r 
rhai a gredant ac a fydyddir," &c„ Dywedir 
yma fod y rhai a gredant ac a fedyddir yn cael 
eu hachub rhag damnedigaeth ; yr hyn sydd 
gystal a dywedyd eu bod yn cael eu hail-eni; 
ac y mae'n eglur oddiwrth ffurfiad y frawddeg 
mai am bersonau bedyddiedig y lleferir yn y 
dyfyniad cyntaf, dan y cymmeriad o " rai a 
ad-genhedlwyd." 

Yn y 15fed Erthygl, " Am Grist yn unig yn 
ddi-bechod," dywedir fel hyn — " Eithr nyni 
bawb eraiJl, (er ein bedyddio a'n hail-eni yng 
Nghrist) ydym er hynny yn Uithro mewn 
llawer o bethau." W€le ym&fedyddio ac ail- 
eni yn cael eu cyssylltu ynghyd megis pethau 
yn dwyn* y berthynas agosaf a'u gilydd. Pe 
na farnasai'r Eglwys mai yn y Bedydd y mae'r 
aii-enedigaeth yn cymmeryd He, buasai yn fwy 
priodol iddi beidio a son am y Bedydd, ond 



24 



dywedyd yn unig*— " Er ein hail-eni yng 
Nghrist." Ond trwy eu cyssylltu fel hyn a'u 
gilydd, a gosod " bedyddio" ymlaenaf hefyd, 
y mai hi yn arwyddo ei barn yn eglur, mai 
wrth ei fedyddio y mae un yn cael ei ail- 
eni. 

Yn yr 16eg Erthygl ceir y geiriau hyn : 
" Nid iawn naccau caniattad edifeirwch i'r 
sawl a syrthiant mewn pechod ar ol Bedydd. 
Gwedi darfod ini dderbyn yr Yspryd Glan, ni 
a allwn ymadael a r gras a roddwyd ini, a 
syrthio mewn pechod," &c. &c, Yr awr, titl 
yr Erthygl hon ydyw ' 6 Pechod gwedi Bed- 
ydd ;" a hyn, yn gystal a chyfansoddiad a 
chyssylltiad yr ymadroddion, a brawf mai'r un 
peth a feddylirwrth bechu "gwedi darfod ini 
dderbyn yr Yspryd Gldn" a phechu " ar ol 
Bedydd; 9 * neu mewn geiriau eraill, mai yn 
y Bedydd y mae'r Yspryd Glan yn cael ei 
roddi. 

Crybwyllaf un Erthygl etto — y 27ain — yr 
hon sydd yn llefaru yn neillduol am y Bedydd, 
ac a ddywed fel hyn — 4 4 Nid yw Bedydd yn 
unig yn arwydd o broffes, neu yn nod gwahan- 
iaeth, i adnabod Cristionogion oddiw^th Ang- 
hristionogion : eithr y mae hefyd yr arwydd 
o'r Ad-genhedliad, neu'r Ail-enedigaeth ; trwyr 
hyn, megis trwy offeryn yr impir yn yr Eglwys 



25 



y rhai a dderbyniant Fedydd yn iawn ; yr ar* 
wyddir yn weledig, ac y selir trwy yr Yspryd 
Gl&n, yr addewidion am faddeuant pechodau, 
a'u inabwysiad i fod ya feibion i Dduw." 

Dywedir yma, mai Bedydd yw'r offeryn 
trwyW hwn yr impir ni yn Eglwys Grist, ac yr 
arwyddir ac y selir yr addewidion am faddeu- 
ant pechodau, a'n mabwysiad i fod yn feibion i 
Dduw. Cyhoeddwyd yr addewidion o'r blaen , 
yng Ngair y Gwirionedd ; ond yn awr y maent 
yn cael eu cwblhau a'u gwneuthur yn sicr : 
mae'r bedyddiedig megis yn cael ei osod mewn 
meddiant o'r maddeuant a'r mabwysiad a. 
addawyd ; yr un modd ag, mewn pethau am- 
serol, y gosodir un mewn meddiant o ryw 
dreftadaeth trwy i'r hwn a'i pi'au argraphu y 
Llythyr Trosglwydd, neu y Weithred Gyf- 
reithiol, &'i s61. 

Fel hyn y mae Llyfr Gweddi yr Eglwys 
wedi ei fritho o ben bwygilydd 3g athrawiaeth 
yr Adenedigaeth ym Medydd. 

Etto, riid wyf heb wybod bod llawer a lyn- 
ant wrth yr Eglwys, mor wrthwjrnebus i'r ath- 
rawiaeth hon, fel y byddant etto " heb gredu," 
ar ol dwyti yr holl brofion hyn i'w golwg. A'r 
modd y ceisiant droi heibio yr hyn a ddy- 
wedwyd, ydyw hyn. Taerant na ddylid cym- 
meryd yr hyn a ddy wed yr Eglwys ar y pwngc 



26 



tiwn yn ei ystyr Uythrennol ; mai yn ol barn 
eariady mae hi y^ llefaru, gan arwyddo ei 
gobaith yn unig, fod yr hwn a fedyddir & dwfr 
yn cael ei eni o'r Yspryd ar yr un pryd. 
Gwyddys bod amryw Eglwyswyr cydwybodol 
wedi mabwysiadu y d^b ddieithr hon, onide 
byddai yn anhawdd peidio a chyffelybu y ddy- 
fais hon i ymwrthod h'r athrawiaeth dan sylw, 
i eiddo y sawl a ddywedant, (fel y sylwyd 
uchod) mai yn anfwriadol, ac megis o ddam- 
wain, y gosodwyd hi yn ein Uyfr Gweddi. Mor 
eglur, mor bendant, ac mor gysson y w iaith yr 
Eglwys ar y pwngc ymhob man, a bod yn 
rhyfedd bod neb yn gallu ei berswaedio ei hun 
mai datgan ei gobaith yn unig y mae, ac nid 
ei chrediniaeth ddiysgog, fod pob plentjrn 
bedyddiedig yn cael bod yn gyfrannog o'r ad- 
enedigaeth. Chwiliwch yn fanwl y dyfyniadau 
a godwyd uchod, ac yna dywedwch a fedrwch 
chwi, heb wneuthur cam &'ch cydwybodau, 
ddhl mai yn ol bam cariad, ac nid yn ol argy- 
hoeddiad trwyadl, y mae'r Eglwys yn llefaru 
ar y pwngc ? Ystyriwch hefyd beth a ddy wedir 
yn y Cyngor a draethir yngwasanaeth y Ked- 
$dd 9 — " Nac amheuwch, gan hynny, eithr 
credwch yn ddifrif, y cymmer efe yr un ffunud 
yn amgeleddgar y dyn bych^n yma, y cofleidia 
$fe ef h breicbiau ei drugaredd, y dyry iddo 



27 



fendith y bywyd tragywyddol, ac y gwna efe 
ef yn gyfrannog o'i ddidrangc deyrnas." 

Ac arferir cyffelyb eiriau o flaen bedyddio 
rhai a fo o oedran addfedach. " Nac am- 
heuwch, eithr credwch yn ddifrif, y caniattl 
efe iddynt faddeuant o'u pechodau, ac y dyry 
iddynt yr Yspryd Glan ; y rhydd iddynt fen- 
dith y bywyd tragywyddol, ac a'u gwna bwy 
yn gyfrannogion o'i ddidrangc deyrnas." Am- 
mhossibl a fuasai arfer geiriau mwy grymmus 
na rhai'n. Sylwch nid gobeithiwch ydyw'r gair, 
ac nid credwch yn unig ; ond " nac amheuwch 
eithr credwch yn ddifrif:" na fydded gennych 
unrhyw amheuaeth ynghylch y peth, eithr 
credwch yn ddi-warafun y cyfrennir y ben.- 
dithion uchod. Yn ddiau, barn penderfyniad 
sydd yma, ac nid barn cariad. Nid ydyw y 
pwngc hwn yn haeddu ini dreulio fawr o am- 
ser yn ei gylch. Etto, mi a grybwyllaf un 
peth arall i ddangos mor ddisail ydyw y d^b 
y cyfeiriwyd atti. Mewn Nodiad yn niwedd 
Gweinidogaetb y Bedydd, dywedir fel hyn— » 
" Hyspys yw trwy Air JDuw, am blant a fed- 
yddir, ac a fyddant feirw cyn bod yn euog o 
bechod gweithredpl, eu bod yn ddiammeu yn 
gadwedig." 

Dywedir yn bendant yma, fod bob plentyn 
bedyddiedig a fo marw heb bechu yn weitb» 



28 



redol, yn ddiammeu yn gadwedig. Ond gwyddwn 
nad all neb fod yn gadwedig lieb iddo gael ei 
ail-eni : mae'n canlyn ynte, mai barn bender- 
fynol yr Eglwys ydyw, fod pob plentyn bed- 
yddiedig yn ddiammeu yn ail-anedig. Gellir 
ychwanegu im peth etto. Pe caniatteid (yr 
hyn sydd ormod iV ganiattau) i'r Eglwys gael 
ei chymmell gan yr egwyddor a grybwyllwyd, 
i ddywedyd ei bod yn credu yn ddifrif yr hyn 
nid ydyw ond yn ei obeithio, pan yn gwein- 
yddu yr ordinhad i un ; mae yn rhy anhawdd 
coelio y gallai hi lefaru mewn iaith mor am- 
mhennodol a phen-agored, pan yn cyhoeddi ei 
barn bendant ar y pwngc, megis yn ei Chate- 
chism, ei Chredoau, a'i Herthyglau. 

Cyn diweddu, gosodir o flaen y darllenydd 
ychydig ddyfyniadau a brofant fod athrawiaeth 
yr Adenedigaeth ym Medydd yn cael ei gosod 
i lawr mor eglur yn llyfrau eraill Merthyron y 
Diwygiad, ag yn y Llyfr Gweddi Gyffredin. 
Gwyddys i'n Llyfr Gweddi gael ei drefnu yn 
benaf gan yr Arch-Esgob Cranmer, a*r Esgob 
Ridley, — dynion a ymostyngasant i gael eu 
llosgi i farwolaeth yn achos y Grefydd Bro- 
testanaidd ; a'u gwaith a dderbyniodd gym- 
meradwyaeth yr Awdurdodau Eglwysig a 
Gwladol, yn y flwyddyn 1548. 

Yn yr un flwyddyn cyhoeddwyd pregeth ar 



29 



Fedydd dan olygiad a nodded yr Arch-Esgob 
Craniner, yn cynnwys yn union yr un athraw- 
iaeth a'n Llyfr Gweddi. Mewn un man o honi 
dywedir fel hyn — " Maddeuir ein pechodau yn 
y Bedydd, ar Yspryd Glan a dywelltir arnom 
megis anwyl blant Duw ; genir ni drachefn, a 
gwneir ni yn greaduriaid newydd" A thra- 
chefn, " Gobeithio y deallwch bellach paham* 
y gelwir y Bedydd yn plchiad yr adenedigaeth, 
a'r modd y genir ni drachefn yn y Bedydd, 
ac yn gwneir ni yn greaduriaid newydd yng 
JVghrist" Ac yn y llyfr diweddaf a 'scrifen- 
wyd erioed gan y merthyr duwiol hwn,* efe a 
ddywed — 66 Cyn sicred ag y cyffyrdda'r dwfr 
&'n cyrph, dylem gredu fod Crist gyd & ni yn 
y Bedydd, a'n bod ni trwyddo ef yn cael ein 
golchi oddiwrth ein pechodau, an himpio i 
mewn i wir gorph Crist." 

Yn ddiau ynte yr oedd yr Arch-Esgob Cran- 
mer yn dkl yn ddiysgog athrawiaeth yr Aden- 
edigaeth ym Medydd. 

Yr Esgob Ridley hefyd a ddaliai yr un ath- 
rawiaeth. Dyma ei eiriau ef — " Fel y maethir 
y corph & bara a gwin yn y Cymmun, a'r enaid 
a gras ysprydol trwy gorph Crist, felly yn y 
Bedydd, y corph a olchir k dwfr gweledie, a'r 



* Answer to Gardiner. 



30 



tnaid a lanheir oddiwrth bob budreddi trwy'f 
•anweledig Yspryd Gl&n." Yr Esgtib Jewel 
hefyd, yr hwn a ysgrifenai ymhen amryw fly- 
fcyddoedd ar ol yr awdwyr uchod, a lefara i't 
|)erwyl yma — "Bedgdd yw tin had-genhedliad s 
neu ein genedigaeth newydd, trwy yr hwn y 
genir ni o newydd yng Nghrist, y gwneir ni yn 
feibion i Dduw, at yn etifeddlon teyrnas Nef- 
oedd." Ac mewn llyfr a gymmeradwywyd 
tnewn Cymanfa Eglwysig ymhen tair blynedd- 
ar-ddeg ar ol cyhoeddi y Llyfr Gweddi * — yr 
un Gymanfa ag a drefnodd ein Herthyglau 
(1562) mae'r unrhyW athrawiaeth yn cael ei 
chyhoeddi yn eglu*. Yn y llyfr hwnnw dy- 
wedir fel hyn — "Bedydd aSwpper yr Arglwydd 
a arferir ymhlith y ffyddloniaid. Trwy'r naill 
y genir ni drackefh, a thfwy y Hall y maethir 
ni i fywyd tragywyddol." A thrachefn-- 
u Dysgir ni yft yr Ysgrythyr, a chan yr espon- 
Wyr boreol dysgediccaf, ein bod, trwy Fedydd, 
yn cael ein gwneud yn aelodau o Grist, a'n bod 
pn cael ein ffurfio yn un corph gyd dg Ef" 

Dyma ddigon o bTawf bod yr Esgobion a 
ffurfiasant ein Llyfr Gweddi, &'u dilynwyr, yn 
<5redu yn ddiysgog mai yn y Bedydd y genir 
tin drachefn ; ac o ganlyniad, nid oes unrhyw 



* Nowel's Catechism. 



31 



sail i ddywedyd mai yn anfwriadol y fhaddwyd 
yr athrawiaeth hon yn y Uyfr hwnnw, nac mai 
yn ol barn cariad y maent yn traethu ar y 
pwngc. 

I ddiweddu, gobeithio fod yr hyn a ddywed- 
wyd yn profi yn ddigon diwrthddadl, mai barn 
benderfynol yr EglWys ydy w, bod yr Ail-ened- 
aeth yn cymmeryd He yn gyffredinol yn y Bed- 
ydd. Ac yn gymmaint ag y dywedir yn y tes- 
tun na ddichon i neb " weled teyrnas Dduw " 
heb iddo gael ei "eni drachefn," y mae "mawr 
angenrheidrwydd y Sacrament hwn" (i arfer 
geiriau ein Heglwys) yn amlwg i bawb. Felly 
peidiwn a golygu Sacrament y Bedydd (fel y 
gwneir yn rhy ami yn y dyddiau hyn) megis 
" arwydd o broffes " neu " n6d gwahaniaeth " 
yn unig ; ond gyd k'n Heglwys Apostolaidd, 
a'r merthyron a drefnasant ei Ffurfiau, edrych- 
wn arno megis " Fynnon ein bad-genhedliad," 
yn nyfroedd cyssegredig yr hon y glanheir un 
oddiwrth ei bechodau, ac o fod yn blentyn dig- 
ofaint, y gwneir ef "yn Aelod i Grist, yn 
blentyn i Dduw, ac yn Etifedd Teyrnas Nef- 
oedd." 

Etto, ni fynnem i neb fabwysiadu meddyliai* 
ofer-goelus ar y pwngc, a thybied bod y dwfr 
yn y Bedydd, ddim mwy na'r bara a'r gwin yn 
y Cymmun yn meddu rhinwedd ynddo ei hun 



32 



i gyfrannu y bendithion a grybwyllwyd. Nio 
gall yr elfen hon gael un effaith ar yr enaid, 
ond yn ol y gwel Duw yn dda roddi ei fendith 
i ganlyn ei chymhwysiad. Ond pwy a w&d 
nas gall efe gyfrannu gras trwy yrofferyn hwn, 
yr un modd ag y bu iddo beri bod rhinwedd 
yn nyfroedd yr Iorddonen i iachau gwahan- 
glwyf Naaman, a bod edrycb ar y sarph bres 
yn effeithiol i feddyginiaethu yr Israeliaid a 
frethid gan y seirph tanllyd yn yr anialwch? A 
chan ei fod wedi addaw benditbio ei bobl trwy 
yr otferyn hwn, pwy a amheua na's gwna efe ? 
Ie, pwy a amheua nad ydyw efe yn gwneud ar 
bob achos He yr arferir y moddion yn iawn, 
heb fod dim o ran y deiliad i attal ffrydiau 
gras ? Yn fwy enwedig, a'r Ysgrythyr yn ein 
sicrhau ni, y bydd yr effaith a addewir yn cael 
ei gweithredu yn wastad ; yn ol fel y gobeithir 
dangos yn y Bregeth ganlynol. 



PREGETH II. 



PRE GETH II. 



Ioan iii. 5. 

u Iesu a attebodd ac a idywedodd, Yn wir, yn wir, meddaf 
i ti, oddieithr geni dyn o ddwfr ac o'r Yspryd, ni ddichon 
efe fyned i mewn i deyrnas Dduw." 



Hyderir i'r hyn a ddywedwyd yn y bregeth 
flaenorol foddloni y darllenydd mai athraw- 
iaeth ddiamheuol yr Eglwys ydyw, bod yr/ 
adenedigaeth yn cymmeryd lie yn gyffredinol 
— mewn babanod bob amser — yn y Bedydd. 
Ac fe ddylai hyn fod yn ddigon i ddiogelu y 
Gweinidogion a'i pregethant rhag y cableddau 
maleisus ac anghristioiiogol a dywelltir arnynt 
nior ddiarbed yn y dyddiau hyn, gan rai a'u 
gal want eu hunain yn weinidogion " Efeng- 
yl tangnefedd," — rhag cael eu llysenwi, o'r 
achos yma, yn Buseyaid, yn Bapistiaid, ae 
felly ymlaen. Profwyd, gobeithio, nad ydym, 
yn y peth hyn o leiaf, yn dysgu yn amgenach 
nag y'n hyfforddir gan yr Eglwys yr ydym yn 
gweinidogaethu ynddi, ac & daliadau athraw- 
iaethol yr hon y bu ini, yn y modd mwyaf 
pwysig a phendant, arwyddo ein cyd-syniad 



36, 



wrth dderbyn Urddau ar ^i Haw hi. Ond * 
ydyw hyn yn ddigon ? A ydy w bod yr Eglwys 
yn d&l yr adenedigaeth ym medydd, a'n bod 
ninnau yn weinidogion urddedig yn y r Eglwys, 
yn attebiad digonol i'r enllibiadau anfoesgar a 
dywelltir arnom — yn ddigon i'n cyfiawnhau ni 
am ddysgu yr athrawiaeth hon i ? r sawl a orch- 
ymynwyd dan ein gofal? Nac ydyw mewn 
un modd. Nid ydyw o fawr ddiben profi bod 
hon yn athrawiaeth yr Eglwys, oni ellir profi 
ei bod yn athrawiaeth yr Ysyrythyr hefyd. 
Onid ydyw'r Ysgrythyr o'i bochr, mae'r sawl 
a'i pregethant yn pechu yn arswydus yn erbyn 
gwirionedd Duw. Ond chwannegir hyn hefyd 
— onid ydyw yn athrawiaeth ysgrythyrol, nid 
yu unig ni ddylem rao'i pbregethu, ond ni 
ddylem chwaith ymlynu wrth yr Eglwys sydd 
yn ein gosod dan rwymau i'w phregethu. Mae 
gwahanol enwadau yn rhoi gwahanol espon- 
iadau ar yr Ysgrythyrau. Yr ydym ni, Gwein- 
idogion yr Eglwys, wedi ymrwymo mewn 
modd pendant a difrifol, i addysgu y bobl yn 
ol yr esponiad a gynhwysir yn y Llyfr Gweddi 
Gyffredin : ac oni bai ini fedru ymrwymo felly, 
ni chawsem ni byth dderbyniad i'r Weinidog- 
aeth ; o ganlyniad, pe byddai i neb o honom^ 
ar ol cael ein Hurddau, newid ein barn, a 
inethu a chyd-fyned ft daliadau yr Eglwys^ 



37 



gyd k golwg ar unrhyw bwngc, diau raai'r 
unig lwybr onest a chydwybodol ini ei gym* 
meryd, a fyddai, rhoddi ein swyddi i fynu, a 
pheidio ag aros yn yr Eglwys er mwyn cael 
bwytta ei bara hi, a ninnau yr un pryd yn 
sefyll gyd k'i gelynion yn erbyn ei hath raw- 
iaethau. 

Felly, gan ei fod yn beth nas gellir mo'i 
wadu, mai peth enbyd a fyddai i na gweinidog- 
ion na phobl aros ynghymmundeb yr Eglwys 
oni9 gellir profi bod ei hathrawiaethau hi wedi 
eu seilio ar Air Duw,* awn ymlaen yn awr i 
ddangos ar ba sail yr ydym yn dkl bod ei hath- 
rawiaeth hi ynghylch Bedydd yn cyttuno k'r 
Gair Dwyfol hwnnw. 

Ond fe allai mai gwell a fyddai yn gyntaf, 
grybwyll ar fyr eiriau, beth, yn ol barn yr 
Eglwys, y mae'r adenedigaeth y dadleuir yn 
ei gylch yn ei gynnwys. Cynnwysa fod y 
bedyddiedig yn cael mad deu ei bechodau, yn 
cael gwisgo cyfiawnder Crist, a'i ddwyn i un- 
deb ysprydol Ag ef ; yn cael ei fabwysiadu i 
deulu Duw, a'i osod mewn st&d iachawdwr- 
iaeth, ac yn cael ei gynnysgaeddu kg ernes yr 
Yspryd, yr hwn, os paid efe a'i ddifFodd trwy 
weithredoedd drwg, a fydd ynddo byth " yn 
ffynnon o ddwfr, yn tarddu i fywyd tragy- 
wyddol." — Edrychwn, ynte, a ellir profi bod y 



38 



bendithion ammhrisiadwy hjn yn cael eu cyf- 
rannu yn gyffredinol yn y Bedydd. 

Dymunir eich sylw yn gyntaf at yr adnod a 
ddewiswyd yn destun. 

Ddwy adnod o flaen y testun, fe ddywed 
Crist wrth Nicoderaus, " Oddieithr geni dyn 
drachefn, ni ddichon efe weled teyrnas Dduw." 
Ac a Nicodemus yn methu deall beth a fedd- 
yliai Efe wrth hyn, wele ef yn myned ymlaen 
i amlygu ei feddwl ymhellach, gan ddywedyd 
yngeiriau y testun — " Oddieithr geni dyn o 
ddwfr ac o'r Yspryd, ni ddichon efe weled 
teyrnas Dduw." 

Yn awr, y cwestiwn pwysig ydyw, beth sydd 
ini ddeall wrth yr ymadrodd, " dwfr a'r Ys- 
pryd.** Gan fod ein Hiachawdwr wedi gosod 
Bedydd dwfr megis inodd i ddynion gael eu 
derbyn i'w Eglwys ef, a bod yn gyfrannogion 
o'i addewidion, mae'n naturiol iawn gymhwyso 
y geiriau uchod at y Sacrament hwn. Ac y 
mae gennym ddigon o dystiolaetb nad espon- 
iwyd mo'nynt yn wahanol i hyn o ddyddiau yr 
Apostolion hyd yn bur ddiweddar mewn cym- 
hariaeth ; ond Eglwys Grist ymhob cwrr o'r 
byd a ddysgai ac a gredai, mai'r offeryn trwy'r 
hwn y genid dynion drachefn, ac y gwneid 
hwy yn blant i Dduw trwy fabwys a rhad, oedd 
y Bedydd. 



39 



A gofynir i bob dyn diragfarn beth a allai 
yr Iesu feddwl wrth eni un " o ddwfr ac o'r 
Yspryd," oni feddyliai y Bedydd. A oes rhyw 
ddefod Gristionogol arall yn yr hon y mae 
dwfr yn cael ei arfer mewn cyssylltiad a gweith- 
rediad yr Yspryd? Nac oes yr un. Ond y 
mae dwfr yn hanfodol i'r Bedydd ; a gwyr 
pawb na hdnir dim rhinwedd i'r dwfr, ond 
trwy fod yr Yspryd yn bresennol yn yr ordin- 
h&d. On id ydyw yn rhesymol ineddwl, ynte, 
mai am fedydd y meddyliai Crist pan gry- 
bwyllai am adenedigaeth " o ddwfr ac o'r Ys- 
pryd?" As os gofyn neb, paham ynte, na 
fuasai efe yn envoi y Bedydd ? attebir, am nad 
oedd yr ordinhad hon wedi ei hordeinio y pryd 
hynny. Gwneuthur rhyw rag-grybwylliad am 
y Sacrament hwn yroedd, megis y gwnaeth, 
ar achos arall am Sacrament Swpper yr Ar- 
glwydd, gan ddywedyd, " Oni fwyttfiwch 
gnawd Mab y Dyn, ac oni yfwch ei waed ef, 
nid oes gennych fywyd ynoch." (loan vi. 53.) 
Y sawl a fynnant gau eu llygaid yn erbyn y 
gwirionedd, yn eu hawydd i wrthwynebu yr 
athrawiaeth hon, a allant ddadleu, yn wir, mai 
yr hyn sydd i'w ddeall wrth yr ymadrodd dan 
sylw ydy w, yr Yspryd yn glanhau megis dwfr. 
Ond pa hawl sydd gan neb i vVyr-droi geiriau 
eglur ein Iliacliawdwr yn y modd yma? Sonia 



40 



cfe am ddau beth— -dwfr a'r Yspryd ; a ph* 
sail sydd gan neb i ddy wedyd mai im peth a 
feddylir — yr Yspryd yn unig? Dywed efe, 
fod yn gofyn geni dyti o ddwfr yn gystal ag o'r 
Yspryd ; apha fodd y beiddia un dyn wahanu 
y pethau a gyssylltodd Crist ynghyd ? Mae 
cyn rheittied ini arfer y dwfr,yn wir, ag ydyw 
ini weddio am yr Yspryd — nid am fod dim 
rhinwedd ysprydol yn y dwfr, ond am fod 
Crist wedi ei osod ef megis moddion. Ac oddi 
yma y gwelwn, nad ydym i ddeall fod dau 
wahanol fedydd, sef bedyddio & dwfr, a bed- 
yddio' &'r Yspryd; ond mai trtvy fedyddio & 
dwfr y mae bedyddio &'r Yspryd yn arfer o 
gyinmeryd lie, yn ol ordeiniad Crist. Nid 
pethau gwahanol mo'nynt, ond pethau cys- 
sylltiedig &'u gilydd. Bedyddio a dwfr ydyw'r 
moddion, a bedyddio ^'r Yspryd ydyw'reffaith. 
Gwelir oddiwrth hyn hefyd, mai nid mor bri- 
odol fyddai dy wedyd, fod Bedydd yn Adened- 
igaeth,* ddim mwy nag a fyddai yn briodol 
dy wedyd fod yfed yn dorri syched. * JRhoi yr 
offeryn yn He yr eifaith a fyddai hyn. Ond 
megis mai trwy yfed y bydd dyn yn gyfFredin 
yn torri ei syched, felly hefyd trwy ddefnyddio 
Sacrament y Bedydd y bydd dyn yn gyffred- 



* Gwel Attodiad, Nodiad A. 



41 



mol yn cael ei wneuthur yn gyfrannog o ad* 
enedigaeth ysprydol. 

Ystyriwn yn nesaf, CoL ii. 11, 12. Yn yr 
hwn hefyd y'ch enwaedwyd 8g enwaediad nid 

waith Haw, trwy ddiosg corph pechodau y 
cnawd, yn enwaediad Crist : wedi eich cyd* 
gladdu 8g ef yn y Bedydd, yn yr hwn hefyd 
y'ch cyd-gyfodwyd trwy fFydd gweithrediad 
Duw, yr hwn a'i cyfododd ef o feirw." 

Sylwn yma, y dywedir wrth y Colossiaid yn 
gyffredinol eu bod wedi " diosg corph pech- 
odau y cnawd ;" a hynny " yn enwaediad 
Crist" — "enwaediad nid o waith Haw." A 
pheth a feddylir wrth yr enwaediad hwn ? 
Onid ydyw ein meddyliau yn troi yn union- 
gyrchol at y Bedydd, a nyni yn gwybod niai 
y Sacrament hwnnw yn y gyfundraeth Grist- 
ionogol sydd yn He yr enwaediad yn y gyfun- 
draeth Iuddewig. Ond y maeV Apostol ei 
hun yn rhagflaenu pob gwrthddadl a phob 
amheuaeth, canys y mae yn myned rhagddo 

1 amlygu beth y mae yn ei feddwl wrth yr 
enwaediad hwn " nid o waitfy Haw'' y mae yn 
crybwyllam dano; gan ddywedyd, " wedi eich 
cyd-gladdu ag ef yny Bedydd* yn yr hwn hefyd 
y'ch cyd-gyfodwyd trwy ffydd gweithrediad 
Duw, yr hwn a'i cyfododd ef o feirw." Felly, 
sylwedd yr hyn a ddywed St. Paul yn yr ad- 



42 



nodau hyn ydyw, i'r Cristionogion yr ysgrif- 
enai attynt gael eu golchi oddiwrth eu pech- 
odau yn y Bedydd, ac iddynt, trwy yr unrhyw 
Sacrament, gael eu cyfodi i fuchedd newydd 
ac ysprydol — neu i arfer geiriau yr Eglwys, 
i " stad iachawdwriaeth," a " newydd-deb 
buchedd" — trwy ftydd o weitbrediad Duw, 
yr un modd ag y cyfodwyd Crist i fywyd 
naturiol trwy yr unrhyw allu dwyfol : yr 
hyn bethau y dywedwyd fod yr adenedig- 
aeth yn eu cynnwys, sef bod i un gael 
maddeu ei bechodau, a'i osod mewn stad 
iachawdwriaeth. Ac yn yr adnod nesaf y 
mae'r Apostol yn dywedyd yn eglur ei fod 
yn golygu y bendithion a grybwyllwyd me- 
gis mynediad i mewn i gyflwr o fywyd ne- 
wydd. 

Nis gall neb wadu nad ydyw efe yn parh&u 
i lefaru am effeithiau " enwaediad Crist," neu 
" y Bedydd," o hyd ; ac yn yr adnod hon efe 
a ddywed — " A chwithau, pan oeddych yn 
feirw mewn camweddau, a dienwaediad eich 
cnawd, a gyd-fywhaodd efe gyd ag ef, gan 
faddeu i chwi yr holl gamweddau." Edrychwn 
beth sydd yma. DymaV Apostol yn dywedyd 
i'r Colossiaid gael eu bywhau yn y Bedydd. 
Yn awr, bywhau ydyw rhoi bywyd, neu adferu 
bywyd, i un. Mae'n canlyn, ynte, i'r Colossiaid 



43 



gael eu gwneuthur "o feirw yn fyw" yn y 
Bedydd. 

Yr Ysgrythyr nesaf a grybwyllaf ydyw 
Act. ii. 38. Medd St. Petr wrth y sawl a 
ddwys-bigwyd yn eu calon wrth ei glywed yn 
llefaru am Grist — " Edifarh6wch," — a pheth 
etto ? — "a bedyddier pob un o honoch yn enw 
Iesu Grist," — i ba ddiben ? — " er maddeuant 
pechodau," — a pheth arall ? — k< a chwi a dder- 
byniwch ddawn yr Yspryd Glan." 

Dyma St. Petr yn addaw i'r dynion hyn 
ddau beth mewn canlyniad iddynt gael eu bed- 
yddio, y sylwyd eu bod yn gynnwysedig yn yr 
ail-enedigaeth — maddeuant pechodau, a dawn 
yr Yspryd Glftn. Yn nesaf, trown at yr 22ain 
bennod o'r Actau, lie y mae St. Paul yn rhoi 
hanes am ei droedigaeth ei hun. Ar ol i St. 
Paul gael ei droi mewn modd gwyrthiol, a 
chredu yng Nghrist,dyma Ananias yn dywedyd 
wrtho — yn yr 16eg adnod — " Ac yr awr hon, 
beth yr wyt ti yn ei aros ? cyfod, bedyddier di, 
a golch ymaith dy bechodau." Mae'r Ys- 
grythyr hon yn gofyn ein sylw raanylaf. 
Cafodd yr Apostol hwn ei alw mewn modd 
gwyrthiol a rhyfeddol ; yr oedd yn llestr 
etholedig i Grist, " i ddwyn ei enw ef ger 
bron y Cenhedloedd a brenhinoedd, a pblant 
Israel argyhoeddwyd ef gan leferydd o'r 



46 



wyr, ai caethion ai rhyddion." Ac etto, eft 
a ddywed eu bod oil wedi eu bedyddio trwy'r 
un Yspryd ; a hynny, yn un corph : hynny 
yw, bedyddiwyd yr boll dorf o Gristionogion, 
nid & dwfr yn unig, ond a'r Yspryd hefyd, ac 
a wnawd felly yn aelodau o'i gorph ef, yr Eg- 
lwys. Oddiwrth yr hyn y mae ini gasglu, bod 
y rhai a fedyddir, yn gyffredinol yn cael eu 
geni o'r Yspryd hefyd, a'u gwneud felly, yn 
ol fel y dywedir yn y Catechism, yn aelodau i 
Grist. 

Yr Ysgrythyr nesaf a gymmerwn dan ein 
hystyriaeth ydyw Gal. iii. 26, 27. " Chwi oil 
ydych blant i Dduw trwy flydd yng Nghrist 
Iesu : canys cynnifer o honoch ag a fedydd- 
iwyd yng Nghrist, a wisgasoch Grist." Ar y 
golwg cyntaf, fe all ymddangos fel pe byddai 
y gyntaf o'r ddwy adnod hon yn gwrth-brofi 
yr haeriad mai yn y Bedydd y genir ni dra- 
chefn, ac y'n gwneir yn blant i Dduw ; yn 
gynmiaint ag y dywedir yno, " Chwi oil ydych 
blant i Dduw trwy ffydd yng Nghrist Iesu." 
Ond y mae mewn gwirionedd y cyssondeb 
eithaf rhwng y geiriau hyn ac athrawiaeth ein 
Heglwys : i'e, y maent yn cadarnhdu athraw- 
iaeth yr Eglwys. Y mae hi yn dal bod ffydd 
yn anhepgorol fel y byddo i un mewn oed 
dderbyn Bedydd yn iawn : hynny yw, fel y 



47 

• 

byddo iddo gael yr Adenedigaeth ysprydol wrtb 
ei fedyddio. Gofynir yn y Catechism, — " Pa 
beth a ddisgwylir gan y rhai a fedyddir ?" A'r 
atteb ydyw, " Edifeirwch, trwy'r hon y maent 
yn ymwrthod a phechod, a Ffydd, trwy'r hon 
y maent yn ddiysgog yn credu addewidion 
Duw, y rhai a wneir iddynt yn y Sacrament 
hwnnw." 

Oddiwrth yr hyn y gwelir, mai athrawiaeth 
yr Eglwys ydyw, mai trwy fod ganddo ffydd 
i gredu addewidion Duw, y mae un mewn oed 
yn cael y lleshad ysprydol a briodolir i'r Bed- 
ydd, sef, " marwolaeth i bechod, a gened- 
igaeth newydd i gyfiawnder." A dyma yn 
union yr un athrawiaeth ag a gynhwysir yn 
yr adnodau yn awr dan ein hystyriaeth. Dy- 
wedir wrth y Galatiaid eu bod yn blant i 
Dduw trwy ffydd yng Nghrist. A pha fodd ? 
Trwy eu bod wedi eu gwisgo a Christ yn y Bed- 
ydd : — "Canys cynnifer o honoch ag a fedydd- 
iwyd yng Nghrist, a wisgasoch Grist. " Mewn 
geiriau eraill, trwy fod ganddynt ffydd i gael 
eu gwisgo a Christ yn y Bedydd, y gwnawd 
hwy yn blant i Dduw. Ffydd sydd gymhwys- 
der i ddyn gael ei fedyddio — iddo gael ei 
wneuthur " yn aelod i Grist, yn blentyn i 
Dduw, ac yn etifedd teyrnas Nefoedd," trwy 
adenedigaeth ysprydol. " Os wyt ti yn credu 



48 

• 

*'th holl galon, fe a ellir" (dy fedyddio), medd 
Phylip wrth yr Eunuch. (Act. viii. 37.) Ac 
y inae gwir grediniaeth yn yr Iesu yn gyrru 
pob dyn i ymofyn yn ddioedi am gael ei dder- 
byn i'w Eglwys ef trwy Fedydd. Felly fe 
ddywedir ain bobl Samaria — 4< Pan gredasant 
i Phylip yn pregethu y pethau a berthynent i 
deyrnas Dduw, ac i enw Iesu Grist, hwya/<?d- 
yddiwyd,yn w^r ac yn wragedd." (Act. viii. 12.) 
Yr un modd Lydia, ar ol i'r Arglwydd agor ei 
chalon i ddal ar y pethau a leferid gan Paul, 
a fedyddiwyd, hi a'i theulu. (Act. xvi. 14. 
15.) 

Wrth hyn y gwelir, bod credu yng Nghrist 
yn gymhwysder i un mewn oed gael ei fed- 
yddio, ac niai trwy fod ganddo y grediniaeth 
hon, y mae Bedydd yn dyfod yn " olchiad yr 
adenedigaeth" iddo. 

Ni leferir yn awr am Fedydd babanod. Etto 
crybwyllwn wrth fyned heibio, fod y rhai a 
fedyddir yn eu babandod, yn rhwym, pan 
ddelont i oedran, i edifarhau, a chredu yr 
Efengyl ; ac oni wnant hynny, hwy a gollant 
eu hawl i fendithion y Sacrament hwnnw; ac 
y mae eu bedydd yn myned megis yn ddi-fed- 
ydd, yn ol fel y dywed St. Paul am drosedd- 
wyr y ddeddf, bod eu henwaediad yn myned 
yn ddienwaediad. (Rhuf. ii. 25.) 



49 



Sylwaf ar un peth etto cyn myned ymlaen. 
Gwelsom mai athrawiaeth ein Heglwys ydyw 
mai trwy ffydd y mae pobl mewn oed, yn y 
Bedydd, yn gwisgo Crist, ac yn cael eu gwneud 
yn blant i Dduw. Ac y mae cryn wahaniaeth 
rhyngddom ni a'r Eglwys Babaidd ym mher- 
thynas i'r pwngc yma ; canys y mae hi yn d&l, 
nad oes angen am na ffydd nac edifeirwch, nac 
un cymmwy8der arall, oddieithr bod yn lan 
oddiwrth bechodau gwirfoddol ; ond bod y 
fath rinwedd yn y Sacrament, a'i fod yn ddi- 
ffael yn adeni pob dyn nad ydyw yn cadw'r 
Yspryd draw trwy fuchedd annuwiol. 

Mae'r Eglwys honno yn dal hefyd, bod y 
fath effaith yn Sacrament y Bedydd a'i fod yn 
puro'r enaid yn hollol oddiwrth ei tygredig- 
aeth anianol, ac yn peri ei fod mor ddifrych- 
eulyd, a bod delw Duw mor berffaith arno, ag 
yr oedd yn achos ein rhieni cyntaf cyn y 
cwymp. Ond y mae athrawiaeth Eglwys 
Loegr ar y pwngc yn hollol groes i hyn ; yn 
ol fel y datgenir yn bendant yn ei 9fed Er- 
thygl, He y dywedir — " Y mae'r llwgr natur 
ymayn aros, ie, yn y rhai a adgenhedlwyd." 
Ond i fyned ymlaen. Chwiliwn yn nesaf Eph. 
v, 26. Fe ddywed St. Paul yn yr adnod hon 
mai " 4'r olchfa ddwfr trwy'r gair," y mae Cri9t 
yn sancteiddio ac yn glanhau ei Eglwys. 

D 



50 



A gofynir i wrthwynebwyr yr athrawiaetb 
hon, beth a feddylir wrth yr " olchfa ddwfr," 
oni feddylir y Bedydd ? Gallant yn wir, wyr~ 
droi y gwirionedd cyn belled a dyfeisio rhyw 
beth arall i gymhwyso y geiriau atto. A 
buasai raid ini chwilio am ryw beth arall iV 
cymhwyso atto, pe buasai Crist heb ordeinio 
Bedydd dwfr, a'r Ysgrythyr heb yspysu bod 
dynion yn cael eu sancteiddio a'u glanhau yn 
yr ordinhad honno. Ond yn gymmaint a bod 
gennym Sacrament o osodiad Crist, yn yr hwn, 
fel y casglwn oddiwrth fanau eraill o'r Ys- 
grythyr, y mae dwfr yn "arwydd gweledig 
oddi allan," a glanhau yr enaid oddiwrth ei 
lygredigaeth ydyw y " gr^s ysprydol oddi 
fewn," — ymddengys yn beth rhyfygus a chil- 
dynus iawn i neb naccau canfod y Sacrament 
hwnnw yn yr adnod uchod, ond mynnu cael 
chwilio am ryw beth arall i gymhwyso y geir- 
iau attynt. 

Ceir geiriau cyfFelyb i rhai'n yn Titus iii. 5, 
ond eu bod yn gryfach etto, yn gymmaint ag 
yr arferir y gair achub yn lie sancteiddio a 
glanhau. 

" Yn ol ei drugaredd yr ackubodd efe nyni 
trwy olchiad yr adenedigaeth, ac adnewyddiad 
yr Yspryd Gl&n." Gellir gofyn yma etto, 
beth a feddylir wrth y "golchiad" hwn oni 



5i 



feddylir y Bedydd ? Geill rbai atteb, golckiad 
ysprydoL O nage ; crybwyllir hyn yn y geir- 
iau nesaf—" adnewyddiad yr Yspryd Gl&n." 
Sonir yma am ddau beth — y golchiad, ac ad- 
newyddiad yr Yspryd ; ac anweddus a fyddai 
i neb roddi y cyfryw esponiad ar y geiriau, ag 
i gau allan un o'r ddau beth hyn. 

Ond mai Bedydd dwfr dan yr enw o " olch- 
iad yr adenedigaeth," ynghyd §g " adne- 
wyddiad yr Yspryd," ydyw'r peth y dywedir 
yma i Grist ein hachub drwyddo, sydd yn cael 
ei benderfynu tu hwnt i ddadl gan yr hyn a 
ddywed St. Petr yn y 3edd bennod o'i Epistol 
cyntaf. Crybwyllir yn adnod 26ain am Noah 
a'i deulu yn cael eu hachub rhag angau am- 
serol yn yr arch, trwy ddwfr. A dywedir yn 
yr adnod nesaf, fod hyn megis yn arwyddo ac 
yn rhag-ddangos ein gwaredigaeth ni rhag 
angau tragywyddol, trwy offerynoldeb Sacra- 
ment y Bedydd. Dyma'r geiriau — " Cyffelyb- 
iaeth cyfattebol i'r hwn sydd yn ein hachub 
ninnau, sef Bedydd." 

Yn awr, pe dymunem fod yn fanwl, gall em 
ddal ar y geiriau " trwy ddwfr" yn yr adnod 
gyntaf a grybwyllwyd yma. Dywedir i Noah 
gael ei achub " trwy ddwfr a dywedir fod 
ei achubiaetb ef yn gyffelybiaeth, neu gysgod, 
o'n hachubiaeth ysprydol ni. Oddiwrth yr 



52 



hyn y gellid dadleu, mai, megis " trwy ddwfr" 
yr achubwyd Noah, felly trwy ddwfr y'n hach- 
ubir ninnau hefyd. Ond ymfoddlonwn ar 
rediad cyffredinol y ddwy adnod hyn, trwy yr 
hyn y profir, mor eglur ag y geill geiriau 
brofi, bod dyn yn cael ei achub — wrth yr hyn 
y meddylir, yn cael ei osod mewn st&d iach- 
awdwriaeth — yn y Bedydd. Peth rhyfedd os 
gwna neb wadu hyn, a'r Apostol yn hyspysu y 
peth mewn geiriau mor bendant — " Yr hwn 
sydd yr awr hon yn ein hachub ninnau, sef 
Bedydd."* A thynnir cyffelybiaeth rhwng 
hyn ac achubiaeth Noah yn yr arch. Fel pe 
dywedasid — megis mai'r arch oedd yr offeryn 
i achub Noah, felly Bedydd yw'r offeryn i'n 
hachub ninnau. Eglwys Grist yw'r arch 
ysprydol, yn ol fel y dywedir yngwasanaeth y 

* Fe allai y bydd rhyw rai yn barod i ddywedyd mai 
rhyw fath o achubiaeth amserol neu dymhorol y sonia'r 
Apostol am dano, pan ddy wed fod Bedydd yn ein hachub ni. 
Ond dymunwn gyfeirio sylw'r cyfry w at ddiwedd yr adnod, 
He y dywedir mai " trwy adgyfodiad Iesu Grist" y mae 
Bedydd yn ein hachub ni : yr hyn sy'n profi yn ddi-wrth- 
ddadl mai am achubiaeth ysprydol y mae'r adnod uchod yn 
s&n ; canys y sawl a achubir " trwy adgyfodiad Crist," yn 
ddiau yn ysprydol yr achubir hwy; gan mai bendithion 
ysprydol yn hollol yw bendithion ei adgyfodiad ef. Efe 
" a draddodwyd dros ein pechodau ni, ac a gyfodwyd fn 
cyfiawnhau ni." Rliuf. iv. 25* 



53 



Bedydd — " Fel y derby nier ef i arch Eglwys 
Grist." (Gweddi laf.) Ac yn y Bedydd yr 
agorirdrws yr arch hon ini. Ac fel yr ach- 
ubwyd cynnifer ag a dderbyniwyd o fewn yr 
arch naturiol, felly fe godir o'u cyflwr con- 
demnedig gynnifer ag a dderbynir o fewn yr 
arch ysprydol. Ond fel nad achubasid mo 
Noah a'i deulu, oni bai iddynt aros yn yr arch, 
felly ni fydd i ninnau barhau yn y stad iach- 
awdwriaeth y'n gosodwyd ni ynddi yn ein 
bedydd, onid arhoswn o fewn Eglwys Grist, a 
bod " yn aelodau bywiol o'r unrhyw." Cry- 
bwyllir hyn yn y geiriau nesaf o'r adnod dan 
sylw — " Nklbwrw ymaith fudreddi y cnawd, 
eithr ymatteb cydwybod dda tu ag at Dduw." 
Hynny yw, ni fydd i ddim diben yn y diwedd, 
fod ein " cyrph wedi eu golchi a dwfr glan," 
ein bod yn gyfrannogion o'r Sacrament hwn 
yn allanol, oni fydd ein cydwybod ein hunain 
yn lan yn y matter, oni fydd ini benderfynu, a 
fFyddlon ymdrechu, i ymagweddu yn gyfat- 
tebol i'r addunedau a wnaethom, neu a wnawd 
drosom, y pryd hynny. Felly, dyma fel y mae 
y peth yn bod. Galwyd ni, yn y wlad Grist- 
ionogol hon, i stad iachawdwriaeth yn ein 
babandod — i stad o waredigaeth rhag caeth- 
iwed pechod yn awr, a rhag cospedigaeth 
pechod ar ol hyn. Yn y cyflwr dedwydd hwn 



y'n gosodwyd ni oil, trwy r&d rks Duw, yrt 
ein bedydd. Ac yn y cyflwr hwn yr ydym etto r 
ac y gallwn fod hyd y diwedd, os cadwasom, 
ac os parhawn i gadw, ein haddunedau bedydd. 
Ond y mae hyn yn anhepgorol. Oni fydd ini 
ymdrechu cadw y petbau a addawsom wrth 
ein derbyn i gyfammod & Duw, collwn y 
rhagorfreintiau mawr iawn a gwerthfawr a 
gyfrannwyd ini ar yr acbos hwnnw. A nyni 
etto yn feirw mewn pechod, Duw, o'i rad r&s, 
beb ddim ymdrecb o'n rhan ni, a'n bywhaodd, 
ac a'n gosododd ni ar ffordd y bywyd. Ond 
wedi ein gosod ni ar y tfordd hon, mae'n gofyn 
ymdrech ddibaid o'n rhan ni, fel nad " ar- 
weinier monom ymaith trwy amryfusedd yr 
annuwiol, a chwympo o honom oddiwrth ein 
sicrwydd ein hun." (2 Petr Hi. 17.) Mae'n 
gofyn ini ymofyn beunydd am r&s, i " alia 
croeshoelio yr hen ddyn," yn was tad ol, " ac 
yn hollol ymwrthod ^ holl gorph pechod 
u gan gofio yn wastad fod Bedydd yn arwydd- 
occau i nyni ein proffes ; hynny yw, bod ini 
ganlyn esampl ein Iachawdwr Crist, a'n 
gwneuthur yn gyfferyb iddo ef : fel, megis ag 
y bu efe farw, ac y cyfododd drachefn drosom 
ni; felly y dylem ni, y rhai a fedyddiwyd, 
farw oddiwrth bechod, a chyfodi i gyfiawnder ; 
gan farwolaethu yn wastad ein holl drygioni 



55 



**n gwyniau Uygredig, a pheunydd inyned 
rhagom ym mhob rhinwedd dda a buchedd 
dduwiol." 

Gobeithio fod yr hyn a ddywedyd uchod, 
yn ddigon i foddloni pob dyn nad ydyw wedi 
ymroi na chr6d efe mo'r athrawiaeth dan sylw, 
pa un bynnag a fyddo hi yn y Bibl ai peidio. 
Ond beth os yngwyneb yr holl Ysgrythyrau a 
godwyd, y bydd rhai etto " heb gredu ac yn 
gwrth-ddywedyd," — beth, os gan eu tybied eu 
hunain yn well esponwyr na'r llu disglaer o 
Ferthyron, heb son am yr holl Esgobion, a'r 
Difinyddion duwiol a dysgedig eraill a addurn- 
asant yr Eglwys o amser y Diwygiad hyd yr 
awr hon, y mynnant gael esponio yr Ysgryth- 
yrau a grybwyllwyd yn wahanol i'r holl ddyn- 
ion enwog hyn, — beth a ddywedir wrth y 
cyfryw ? Meddyliai pawb fod y cyfryw rai yn 
eu dyrchafu eu hunain llawn gymmaint ag 
sy'n gweddu iddynt. A fe allai y barna rhai 
nad ydynt yn deilwng o fawr sylw. Ond nid 
ydym dan yr angenrheidrwydd o'u bwrw heibio 
felly. Dygwn ymlaen ddynion di-barti'ol i 
dorri y ddadl rhyngddom — dynion a ddodwyd 
yn eu beddau ganrifoedd lawer cyn bod un- 
rhyw ddadl ynghylch yr athrawiaeth dan 
*ylw. 

Yn gyntaf un Justin Ferthyr, yr hwn a fu 



56 



fyw yn nyddiau St. loan, wrth roi desgrifiad o 
ddefodau y Cristionogion, a ysgrifenai fel hyn 
at yr Ymerawdwr Rhufeinig. " Adroddaf i 
chwi y modd yr adnewyddir ni, ac y'n cys- 
segrir i Dduw, trwy Grist. Cynnifer ag a 
gredant y pethau a gyhoeddir gennym, ac a 
addunedant fyw yn gyfattebol i hynny, a hy- 
fforddir i arfer gweddi, ac i ymprydio, ac 
erfyn ar Dduw faddeu eu pechodau a aethant 
heibio ; ac yna hwy a ddygir i fan He y byddo 
dwfr i'w gael, ac adgenhedlir hwynttrwyW wi- 
rhyw adenedigaeth ag y buom ni ein hunain yn 
gyfrannog o hono. Qolchir hwynt yn y dwfr, 
yn enw'r Tad, Duw pawb oil, ac yn enw'r Mab, 
a'r Yspryd Gl£n ; yn gymmaint ag i Grist 
ddywedyd— 6 Oddieithr geni dyn drachefn, ni 
ddichon efe weled teyrnas Dduw.' " 

Buasai un yn meddwl inai o wasanaeth Bed- 
ydd ein Heglwys y cyramerwyd y geiriau hyn, 
ac nid o waith iin a oedd yn gyd-oeswr &'r 
Efengylwr St. loan. Ac mewn man arall, 
efe a ddywed — " Yr ydym yn tystiolaethau 
am y Bedydd hwnnw a bregethodd efe, trwy'r 
hwn yn unig y glanheir y sawl a edifarhdnt, 
mai dwfr y bywyd ydyw. 

Drachefn, St. Irenaeus, Esgob Lyons, yr 
hwn a ddygwyd i fynu gan St. Polycarp, dis- 
gybl yr Apostol loan, a'r hwn a osodwyd gan- 



57 



ddo ef yn Esgob yn Smyrna — yr Esgob a'r 
Merthyr enwog hwn, wrth son am y Bedydd, 
a arfer yr ymadrodd grymmus hwn — " Bedydd 
ein hadgcnhedliad" 

Yrunmodd St. Ignatius, Esgob Antioch, 
yr hwn oedd yn ddisgybl i loan yr Apostol, ac 
yn gyfaill inynwesol i St. Polycarp, a'r hwn a 
ferthyrwyd yn Rhufain yn y flwyddyn 107 
trwy gael ei roddi yn ymborth i fwystfilod 
gwylltion, — yr awdwr boreol hwn wrth ysgrif- 
enu at Eglwys yr Ephesiaid, a ddywed fel 
hyn — " Ein Harglwydd Iesu Grist, yn unol 
kg arfaith Duw, a genhedlwyd ym mru Mair, 
o h&d Dafydd, trwy'r Yspryd Glan : efe a 
anwyd ac a fedyddiwyd, % fel trwy ei ddioddef- 
aintybyddai iddo sancteiddio dwfr er golchi 
ymaith bechodau" 

Hawdd a fyddai codi pethau allan o lyfrau 
11a wer o'r Tadau Cristionogol eraill, er cadarn- 
hau yr athrawiaeth dan sylw — megis Polycarp 
a Tertullian yn yr 2fed ganrif, Cyprian ac 
Origen yn y 3edd, a Cyril, a Basil, ac Am- 
brose, a Jerome, ac Awstin, a Chrysostom, yn 
y 4edd ganrif. Y dysgedigion boreol hyn — 
Uawer o honynt yn Esgobion, ac amryw yn 
Ferthyron — a ddalient yn un-llais yr un ath- 
rawiaeth ynghylch y Bedydd ag y mae'r 
Eglwys Esgobol yn y deyrnas hon yn dal y 



58 



dydd heddyw. A chan niai anweddus iawn a 
fyddai i neb yn y dyddiau hyn honni ei fod yn 
gwybod raeddwl yr Arglwydd yn well na'r 
sawl a fuont fyw yn yr oesoedd nesaf atto, a 
rhai o ba rai a dderbyniasant y gair o enau ei 
Apostolion ei hun, gobeithio yr addefir bod 
tystiolaeth y Cristionogion enwog hyn yn troi 
y fantol yn gwbl o ochr yr Eglwys,* ac yn 
cadarnhau yn ddiwrthddadl nad ydyw hi yn 
gwyro oddiwrth " y ffydd a roddwyd unwaith 
i'r saint," trwy esponio yr Ysgrythyrau a gry- 
bwyllwyd, megis yn gosod allan athrawiaeth 
yr Adenedigaeth ym Medydd. 



* Gwel Attodiad,— Nodiad B. 



PREGETH III. 



62 



pethau hyn fod ? " Ac fe allai bod Uawer yn 
ein plith ninnau yn barod i ddefnyddio yr un- 
rhyw ymadrodd ymmherthynas i'r athrawiaeth 
dan ein hystyriaeth, a gofyn yngeiriau Nico- 
demus — a rhai, gobeithio, gyda gostyngeidd- 
rwydd Nicodemus — " Pa fodd y dichon y peth- 
au hyn fod ? " 

Er darfod yn y pregethau blaenorol (fel 
yr ydys yn gobeithio) brofi yn gadarnhaol 
bod yr Adenedigaeth yin Medydd yn athraw- 
iaeth y Testament Newydd, ac yn athraw- 
iaeth yr Eglwys Gatholig erioed hyd y dydd 
hwn ; ac er i ddarllenwyr y llyfryn hwn ffydd- 
lon gredu bod y Testament Newydd yn bur 
" Air y gwirionedd," a bod yr Eglwys yn 
"golofn a sylfaen y gwirionedd (1 Tim. iii. 15.), 
sef yr offeryn sydd yn ei gynnal, ac megis yn 
ei ddal i fynu i olwg y byd, — ac o ganlyniad 
iddynt gael eu tueddu i dderbyn yn ffyddiog 
yr hyn a osodwyd ger eu bron; etto geill rhyw 
anhawsderau ymgynnyg i feddwl rhai, ac ym- 
ddangos fel pe byddent yn gwrth-ddywedyd, 
os nid yn gwrthbrofi, yr athrawiaeth yr ym- 
drechir ei chadarnhau. 

Gan hynny amcenir yn awr chwilio yr ochr 
arall i'r ddadl, ac ystyried y gwrthebion penaf 
a godir, neu a ellir eu codi, yn erbyn yr ath- 
rawiaeth dan sylw. Nid ydys yn meddwl 



63 



gwadu nad ellir dadleu rhai pethau yn erbyi* 
yr athrawiaeth hon, a haeddant eu hystyried 
gyd &'r parch a'r difrifwch eithaf. Gwrth- 
ddadleuon eraill ni phrofant ddim am gen na 
bod y sawl a'u dygant ymlaen yn llwyr an- 
wybodus beth a feddylia'r Eglwys wrth yr ad- 
enedigaeth y dadleuir yn ei gylch ; gan ymladd 
" fel rhai yn euro awyr," a'u^ dyrnodiau yn 
myned heibio i'r hyn a ymgynddeiriogant i'w 
erbyn, a'i adael heb ei gyffwrdd. 

Ystyriwn y gwrthddadleuon o bwys yn 
gyntaf, yn gymmaint ag mai i ychydig ddiben 
yr ysgubwn y graian oddiar ein llwybr, os 
gadewir yno feini mawrion i'n rhwystro ar 
ein taith. 

Yn gyntaf, ynte, gellir gwrth-ymresymu yn 
y niodd yma. Y rhai a bleidiant yr athraw- 
iaeth dan ystyriaeth a ddaliant mai yn y Bed~ 
ydd y mae dyn yn cael ei eni o'r Yspryd, — mai 
dyna'r amser y " selir ef trwy lira Yspryd yr 
addewid" (Eph. i. 13): ac etto cynhwysa'r 
Ysgrythyr siamplau o ddynion yn caeleu cyn- 
nysgaeddu a'r Yspryd cyn eu bedyddio, ac 
eraill ymhen ennyd ar ol eu bedyddio. Mae'n 
amlwg oddiwrth Actau x. i'r Yspryd Gl&n 
ddisgyn ar Gornelius a'i dylwyth cyn eu bed- 
yddio -y. canys dyma fel y dywed St. Petr — " A 
fill neb luddias dwfr, fel na fedyddier y rhai 



,64 



hyn, y rhai a dderbyniasant yr Yspryd Gl&rt 
fel ninnau ? Yr un modd y mae'n amlwg i'r 
Samariaid dderbyn yr Yspryd Glsra ymhen 
ennyd ar ol eu bedyddio. " Canys etto, (medd 
yr hanes) nid oedd efe wedi syrthio ar neb o 
lionynt ; ond yr oeddynt yn unig wedi eu bed- 
yddio yn enw'r Arglwydd Iesu. Yna hwy a 
ddodasant eu dwylaw arnynt, a hwy a dder- 
byniasant yr Yspryd Glan." (Act. viii.) Yr 
un modd y disgyblion yn Ephesus, dywedir 
iddynt hwythau dderbyn* yr Yspryd Glan ar ol 
eu bedyddio. "Hwy a fedyddiwyd," meddir, 
" yn enw'r Arglwydd Iesu ac yna 'chwan- 
negir — " Ac wedi i Paul ddodi ei ddwylaw 
arnynt, yr Yspryd Gl&n a ddaeth arnynt." — 
Actau xix. 

Yn awr, fe all yr Ysgrythyrau hyn ymddang- 
os ar y golwg cyntaf fel pe byddent yn gwrth- 
brofi'r haeriad mai yn y Bedydd y mae dyn yn 
cael ei eni o'r Yspryd. Ond codwyd llawer o 
Ysgrythyrau a ddygant dystiolaeth bendant o 
blaid yr athrawiaeth hon ; a chan nas gall Gair 
Duw mo'i wrth-ddywedyd ei hun, y mae'n 
rhaid cyssoni y gwahanol Ysgrythyrau hyn &'u 
gilydd. 

A sylwn, yn gyntaf, ar y pen hwn, — er fod 
Duw wedi ein rhwymo ni wrth ei ordinhadau, 
nid ydyw wedi ei rwymo ei hun wrthynt : ac 



65 



nid oes neb yn auimeu i luoedd o gredinwyr, a 
fuont, megis heb yn waethaf iddynt, yn am- 
ddifaid o'r Sacrament hwn, gael eu gwneud 
yn blant i Dduw, ac yn etifeddion teyrnas nef- 
oedd heb Fedydd allanol. 

Ond yn ail, haerwn fod He i ddadleu, mai 
nid ar yr achos y dywedir iddynt dderbyn yr 
Yspryd Gl&n, y cafodd yr un o'r personau a 
grybwyllwyd uchod, eu geni o'r Yspryd. Er 
mwyn cadarnhau hyn, ystyriwn fod " amryw 
ddoniau" yr Yspryd, yn ol fel y dywed St. 
Paul ; ac y dichon iddo gyfrannu ei wahanol 
ddoniau ar wabanol amserau. "I un, trwy 
yr un Yspryd, y rhoddir ymadrodd doethineb ; 
ac i arall ffydd trwy yr un Yspryd ; ac i arall 
ddawn i iachau, trwy yr un Yspryd ; ac i arall 
wneuthur gwyrtbiau, ac i arall brophwydol- 
iaetb ; ac i arall wahaniaeth ysprydoedd ; ac 
i arall amryw dafodau ; ac i arall gyfieithiad 
tafodau." (1 Cor. xii. 8., &c.) Yn awr y 
peth a haerwn i'r Yspryd weithredu yn y Bed- 
ydd ydyw, gwaredu dyn oddiwrth euogrwydd 
ei bechodau, a'i selio k s£l Duw, a phlannu yn 
ei galon y cyfryw ernes o ddwyfol r&s, ag a 
fydd yn ddigonol, ond iddo gael ei feithrin a'i 
ddefnyddio, i'w alluogi i weithio allan ei iach- 
awdwriaeth. Ond yr ydym o'r farn mai am 
gyfranniad doniau gwahanol i'r rhai h^u ^ 

E 



roddion " a ddaeth arnynt," " a syrthiodd 
arnynt," ac " a dywalltwyd arnynt" — yn eglur 
arwyddo cyfrannogiad rhyw allu gwyrthiol, fel 

raae'n amlwg y deallir oddiwrth yr un yinad- 
rodd a'r diweddaf o'r rhai'n, yn llyfr y Pro- 
phwyd Joel. " A bydd ar ol hynny, y ty- 
walltaf fy Yspryd ar bob cnawd, a'ch meibion 
a'ch merched a brophwydant, a'ch henuriaid a 
welant freuddwydion, eich gw^r ieuaingc a 
welant weledigaethau. (Joel ii. 28.) 

Ond gellir codi gwrthddadl rymmusach 
oddiar rai ymadroddion yn Epistolau St. loan, 
megis pan ddywed efe — " Pob un a aned o 
Dduw, nid y w yn gwneuthur pechod ; ac ni 
all efe bechu am ei eni ef o Dduw." (1 Ioaix 
iii. 9.) 

Gellir dadleu, gan fod yr^Apostol yn dy- 
wedyd, nad ydyw'r hwn a aned o Dduw ddim 
yn pechii, a bod y rhan fwyaf o ddynion yn 
pechu ar ol eu bedyddio, mae'n eglur nad 
ydy w dyn yn cael ei eni o Dduw yn y Bed- 
ydd ; neu mewn geiriau eraill, nad ydyw'r 
adenedigaeth yn cymmeryd lie yn y Bedydd. 
Yn awr, chwiliwn yr wrtbddadl hon gyd SL'r 
parch ar difrifwch y mae yn ei haeddu. AV 
peth cyntaf a sylwn arno ydyw, ei fod yn 
amlw^ na ddylid deall yr Ysgrythyr hon (nac 
eraill o'r fath) yn hollo] tythyrehnol ; onide 



65 



nid oes neb yn auimeu i luoedd o gredinwyr, a 
fuont, megis heb yn waethaf iddynt, yn am- 
ddifaid o'r Sacrament hwn, gael eu gwneud 
yn blant i Dduw, ac yn etifeddion teyrnas nef- 
oedd heb Fedydd allanol. 

Ond yn ail, haerwn fod lie i ddadleu, mai 
nid ar yr achos y dywedir iddynt dderbyn yr 
Yspryd Gl&n, y cafodd yr un o'r personau a 
grybwyllwyd uchod, eu geni o'r Yspryd. Er 
mwyn cadarnhau hyn, ystyriwn fod "amryw 
ddoniau" yr Yspryd, yn ol fel y dywed St. 
Paul ; ac y dichon iddo gyfrannu ei wahanol 
ddoniau ar wahanol amserau. " I un, trwy 
yr un Yspryd, y rhoddir ymadrodd doethineb ; 
ac i arall ffydd trwy yr un Yspryd ; ac i arall 
ddawn i iachau, trwy yr un Yspryd ; ac i arall 
wneuthur gwyrthiau, ac i arall brophwydol- 
iaeth ; ac i arall wahaniaeth ysprydoedd ; ac 
i arall amryw dafodau ; ac i arall gyfieithiad 
tafodau." (1 Cor. xii. 8., &c.) Yn awr y 
peth a haerwn i'r Yspryd weithredu yn y Bed- 
ydd ydyw, gwaredu dyn oddiwrth euogrwydd 
ei bechodau, a'i selio k s£l Duw, a phlannu yn 
ei galon y cyfryw ernes o ddwyfol r&s, ag a 
fydd yn ddigonol, ond iddo gael ei feithrin a'i 
ddefnyddio, i'w alluogi i weithio allan ei iach- 
awdwriaeth. Ond yr ydym o'r farn mai am 
gyfranniad doniau gwahanol i'r rhai hyu ^ 

E 



TO 



jaewfi adaod wall o'r .an ibennod— u Pob un 
*'r sydd yn aarot ynddoef nid yw yn, pechu." 
(Aduod^.) 

JBernir i fit. loan ysgrifenu .yn fwy neill- 
duol yn arbyn heresiau y Nicolaiaid a heretic-* 
iaid boreol eraill, y rhai a.feddylient yn ysgafh 
am bechod r ac a ddysgenty byddai i'w breint- 
iau Oistionogol achub .dynion er gwaethaf 
buchedd annuwiol. Y dynion hyn oeddynt 
$feth o Antinomiaid, y rhai a'u perswaedient 
m hunain ei fod .yn ddigon eu bod unwaith 
wedi cael yr adenedigaeth ysprydol, heb iddynt 
ofalu dim am *ddwyn ffrwyth buchedd dda, ae 
ymfucheddu yn addas i'w huchel alwedigaeth. 
Yn erbyn y d^b enbyd hon yrysgrifenai St. 
loan, a'i amcan oedd dangos nad oedd wiwi'r 
rbai a.beehent yn wirfoddol, ac heb edifarhau, 
eu galw eu hunain yn blant i Dduw; eu bod, 
wrth ymavfer 4 pheehod, megis yn fforffettio 
eu breintiau, ac yn cael eu cyfrif .megis pe 
bnaeent heb erioed eu geni o Dduw. Eel y 
dywedoddein Iaohawdwr wrth yr Iuddewon, 
" Na feddyliwch ddywedyd ynoch eich hunain, 
Y inae gennymni Abraham yn Dad ini;" felly 
.mae St. loan gy&tal a dywedyd wrth y bobl 
hyn,— 'Na feddyliwch ddywedyd ynoch eioh 
^hunain, - Yr ydym wedi edn geni o Dduw. Os 
. plant vi Ddaw ydych, dangos wch hy any trwy 



71 



ym jadw oddiwrth bechod, a thrwy ,gadw -ei 
orch^mynion, " Canys yn hyn y maeta^raitag 
plant Duw a phlant diafol : pob «n ar<sydd 
heb wneutbnr cyfiawnder, nid yw o Detour." 
( Adnod 10.) A'r " hwn. sydd yn cadw ei ofcth- 
ymynion.ef sydd yn trigo ynddo ef, <ac yntau 
ynddo yntau." <AdnocL24 % ) 

Ystyriaeth arall sydd yncadarnbau y.golyg- 
iad uchod tu hwnt i bob dadl ydyw hyn. Xis- 
grifenodd St. loan el Epistol hwn at y Crist- 
ionogion yn gyff*edinol ar wasgar trwy'r byd. 
Ac.etto, efe*a ddywed yn yr 2fedadned, "<An- 
wylyd, yr awrhon, meibion i Dduw ydym." 
Felly yr oedd y Cristionogion yn gyffreidinol 
ymhob man o'r byd wedi eu.geni o Dduw. Ac 
o.ganlyniad os rhown esponiad llythyrennol 
ar y geiriau dan sylw — " Pob un a aned o 
Dduw, ni all efe bechu" — mae'n rhaid mi 
ddal fod yr Apostol hwn yn bwrw fod yr holl 
gorph o Gristionogion wedi eu gosod yn y 
fath gyftwr fel nad oedd dichon iddynt bechu 
byth mwyach. Ac afreidiol yw myned i'r 
drafferth i forofi nas sgallai hyn mot bod. 
Geiriau St. loan ei bun a henderfynant y 
pwngc hwn. " Fy mhlant byohain," medd 
efe, " y petbau hyn yr wyf yn eu feysgrifenu 
attoch fel na phechoch: ac o phecha aeb, y 
mae i m Eiriolwr gyd ft'r 'J 'ad, leeu Grist y 



72 



cyfiawn." (1 loan ii. 1.) Felly y mae St- 
loan ei hun yn dywedyd yma, fod y rhai a aned 

Dduw yn agored i bechod ; ac o ganlyniad, 
fel y byddo ini gyssoni yr Apostol hwn kg ef 
ei hun, mae'n rhaid ini ddeall yr ymadrodd — 
" Pob un a aned o Dduw," megis yn arwyddo, 
nid yn unig yr hwn sydd wedi cael yr enedig- 
aeth-fraint ysprydol, ond yr hwn sydd hefyd 
yn dal ei afael ynddi. 

Gwelir ynte, nad ydyw'r Ysgrythyr dan 
sylw mewn un modd yn gwrth-brofi athraw- 
iaeth yr Adenedigaeth ym Medydd; a chan 
nad oes yr un Ysgrythyr arall mor anhawdd 
ei chyssoni &'r athrawiaeth honno ag ydyw yr 
adnod hon a rhai cyffelyb, gobeithio yr add- 
efir bellach fod daliadau yr Eglwys ar y 
pwngc wedi eu seilio ar sylfaeni nas gellir 
mo'u siglo. 

Cyfeiriais at ryw wrthddadleupn eraill llai 
pwysig, y rhai, fel y sylwais, a ddeilliant oddi- 
wrth gamsyniad, ac a eglur brofant fod y sawl 
a'u dygant ymlaen yn crwydro mewn rhyw 
niwl tywyll a dyrysni anhygyrch ymherthynas 

1 natur y peth y dadleuir yn ei gylch. Y dar- 
Henydd deallus a genfydd attebion i'r gwrth- 
ddadleuon y cyfeirir attynt yn yr hyn a ddy- 
wedwyd yn y pregethau blaenorol. Ond er 
niwyn yr hwn a fyddo o ddeall gwanach, ni a 



73 



Wnawn ychydig sylwadau yn y fan yma ar ilfl 
neu ddwy o'r gwrthddadleuon mwyaf poblog- 
aidd ; ac yr ydym yn cael ein tueddu yn fwy i 
wneuthur hyn, am y cawn achlysur oddiwrth 
hynny i ddangos yn fanylach beth y sydd ini 
ddeall wrth yr Adenedigaeth. 

Yn gyntaf, ar feddwl gwrthbrofi y gosodiad 
mai yn y Bedydd y bydd yr Ail-enedigaeth yn 
cymmeryd He, crybwyllir siampl y Tair Mil, 
a St. Paul, a Chornelius, a'r Eunuch, ac eraill. 
Haerir i'r rhai hyn oil gael troedigaeth — idd- 
ynt gredu a dychwelyd at Dduw, cyn iddynt 
gael eu bedyddio. Yn awr nid oes neb yn 
gwadu mo hyn. 'Ond yr ydym er hynny yn 
haeru na chawsant mo'u hail-eni cyn eu bed- 
yddio, na chawsant cyn hynny faddeuant 
o'u pechodau, na'u gosod mewn stad iach- 
awdwriaeth. 

Ar ol i'r tair mil gael eu dwys bigo yn eu 
calon, a Uefain o honynt — " Beth a wnawn 
ni ?" yr hyfforddiad a gawsant oedd, "Edifar- 
hewch, a bedyddier pob un o honoch yn enw 
Iesu Grist, er maddeuant pechodau* 1 (Actau 
ii. 37, &c.) Ac ar ol i St. Paul gael ei droi 
mewn modd gwyrthiol, a'i roi ei hun yn ddi- 
warafun i Grist, — ie, ymhen tridiau ar ol hyn, 
y galwyd arno i gael ei fedyddio, fel y golchxd 
ymaith ei bechodau. (Act. ix. 9, a xxii. 16.) 



Felly, er i rhai'n gael en troi cyn en bed- 
yddio, sicr yw nad ail-anwyd mo'nynt cyn en 
bedyddio, oni ellir dywedyd am un iddo gael 
ei ail-eni, ac yntau etto heb gael maddenaot 
o'i beehodau. Ac oddiwrth y siamplau hyn, 
a chan na ddywedir dim i'r gwrthwyneb, mae 
ini eithaf sail i ddiU allan nad ail-anwyd mo 
Gernelius na'r Eunuch chwaith, cyn eu bed- 
yddio. 

T prif acbos o> boll farnan anghywir a 
fabwysiedir yn y dyddiau hyn ym inherthynas 
i-r atbrawiaeth dan <ein sylw, ydyw eisiau 
igwahaniaethu yn iawn rhwng adenedigaeth ac 
edifeirwch neu droedigaeth, Tra y meddylio 
pobl nad ydyw y gair adenedigaeth yn amgen 
flag enw arall ar droedigaeth ; ac y gwelont ar 
y r un pryd rai pobl yn troi at Dduw a duwiol- 
deb ymhen blynyddoedd ar 61 eu bedyddio, nid 
rhyfedd iddynt ddal allan, nad ydyw yr aden- 
edigaeth yn cymmeryd He yn y Bedydd. Ond 
pethau Uwyr wahanol ydyw troedigaeth ac 
adenedigaeth. Fel y dylai troedigaeth (yr 
hwn nid ydyw ddim ond gair arall am edifeir- 
wch a dychweliad) bob amser fyned o fiaen 
Bedydd mewn rhai a fb mewn oed ; felly fe 
jeill hefyd, ac fe fydd yn ami yn cymmeryd Ue 
y mhen blynyddoedd ar ol i un gael ei fedyddio, 
Ac fel y dichon i droedigaeth gymmeryd lie 



76 



fwy nag uriwaith, felly yn y gorchwyl hwn J 
, mae y dyn i gyd-weithredu gyd & grits Duw— » 
<c Edifarhdwch a dychwelwch.'' 

Ond am Adenedigaeth, peth nad ydyw yn 
cymmeryd He ond unwaith yra my wyd dyn 
ydyw. Fel nad oes ond an enedigaeth natur- 
iol, felly hid oes ond un enedigaeth ysprydol. 
Ac nid oes gan y dyn ei hun ddim rhan yn y 
gwaith hwn, ddim mwy nag y mae gan blentyn 
ran yn y gorchwyl o gael ei eni i'r byd. Gwaith 
Duw yn hollol ydyw adeni dyn. Gwaith Duw 
yn wig ydyw adeni dyn. Defnyddia offerynw 
yn wir — Gweinidog Urddedig, yr elfen ddwfr, 
a ffurf o eiriau ; ond Yspryd Duw yn unig sydd 
yn rhoddi yr Adenedigaeth : yn ol fel y dy wed 
yr Apostol, — " Y rhai ni aned o waed, nac o 
ewyljys y cnawd, nac o ewyllys gwr, eithr o 
JOduw." (loan i. 13.) Ac medd Apostol arall 
— " Ei waith JSf ydym, wedi ein creu yng 
Nghrist lesu i weithredoedd da." (Eph. ii. 10.) 
Dalier mewn c6f y fath bethau ardderchog a 
gynnwysir yn yr adenedigaeth, ac yna nid 
rhyfedd fydd gan neb i ni ddal mai gwaith 
Duw yn gwbl ydyw — mai o rkd r&s yn unig y 
mae ; ac nas gall dyn wneuthur dim tuag at 
ei gael, ddim pellach nag y mae rhyw gym- 
hwysdcrau neillduol — sef edifeirwch a ffydd — 
yn pfynol mewn dyn cyn y gwna Duw ganiat- 



76 



tau !ddo y fath ragorfreintiau goruchel. A*r 
rhagorfreintiau a'r bendithion hyn, pris gwaed 
y bendigedig Iesu ydynt : ac " yn ol ei dru- 
garedd" — trwy ei rad drugaredd yn unig — y 
mae efe yn ein hachub ni " trwy olchiad yr 
adenedigaeth,acadnewyddiadyrYspryd Gl&n." 
Crist sydd oil yn oil yn y gyfundraeth hon. 
" Crist ein bywyd ni" yw'r titl sydd hotf gen- 
nym ei roddi iddo. (Col. iv. 3.) Cyfaddefwn 
yn rhwydd ac yn ddiolchgar mai efe, ac efe 
yn unig, sydd " yn rhoddi bywyd (ysprydol) 
i'r byd;" (loan vi. 33.) mai efe sydd yn ein 
codi ni allan o'n cyflwr colledig, a'n gosod ar 
y ffordd i'r nef, ac " nad oes un enw arall dan 
y nef wedi ei roddi i ddynion, ymha un a 
thrwy ba un y mae ini dderbyn iachawdwr- 
iaeth, ond yn unig enw ein Harglwydd Iesu 
Grist." 

Cyn gadael y pwngc hwn, ymdrechwn 
ddangos ar un olwg y gwahaniaeth rhwng 
troedigaeth ac adenedigaeth. Dyma gennad 
dros Grist yn pregethu'r Efengyl mewn gwlad 
anghristionogol ; a dyma ddyn wrth wrando 
arno, yn cael ei argyhoeddi o wirionedd cre- 
fydd Crist : y mae yn credu'r Efengyl, ac yn 
arwyddo ei barodrwydd i dderbyn Crist megis 
Iachawdwr ei enaid, ac yn edifarhau am holl 
gyfeiliorni ei fucbedd o'r blaen. Dyma droed- 



77 



igaeth, neu ddychweliad : ac y mae'r dyn 
bellach yn addas i gael ei fedyddio. A dyma 
weinidog Duw yn gweinyddu'r Bedydd iddo* 
a gwneir ef " yn aelod i Grist, yn blentyn i 
Dduw, ac yn etifedd teyrnas nefoedd." Y mae 
ei bechodau wedi eu maddeu ; y mae yn awr o 
fewn Eglwys Dduw, o fewn y eyfammod gras, 
ar y llwybr i'r nef, ac wedi ei gynnysgaeddu 
ag ernes yr Yspryd i'w alluogi i gerdded y 
llwybr hwnnw. Dyma Adenedigaeth . Dra- 
chefn, fe eill y dyn hwn syrthio i bechod ar ol 
iddo gael yr adenedigaeth ym Medydd, a 
pharhau yn hir ynddo : ac fe eill ymhen am- 
ser edifarhau am ei bechod, a dychwelyd yn 
wirioneddol at Dduw drachefn. Ond nid 
adenedigaeth mo hyn ; ond troedigaeth neu 
ddychweliad. Yn y siampl hon dyma droed- 
igaeth yn cymmeryd He ddwywaith ; unwaith 
cyn bedyddio y dyn, a'r waith arall ymhen 
amser maith ar ol ei fedyddio : ond byddai 
mor ammhriodol dywedyd y gall dyn gael yr 
adenedigaeth fwy nag unwaith, ag a fyddai 
dywedyd y gellig geni dyn mewn ffordd natur- 
iol fwy nag unwaith. 

Sylwn ychydig ar un wrthddadl arall, a 
ddygir ymlaen yn ami yn erbyn yr athrawiaeth 
dan ein sylw. Dywedir bod yr Ysgrythyr 
a ffeithiau yn gwrthbrofi yr haeriad bod Be4- 



78- 



ydd yn sicrhan i ddyn etifeddiaeth yn y nef* 
oedd : a chrybwyllir siampl Simon Magus, a'r 
miloedd o ddynion yrhjbob oes a gwlad ag sydd, 
er en bedyddio, yn meirw yngwasanaeth Satan. 
Yn awr y mae'r wrthddadl hon yn cynnwys cam 
ddarluniad hollol o athrawiaeth yr Eglwys ar 
y pwngc. Nid oes neb yn gwadn na fu i Simon 
Magus syrthio i " fustl chwerwdr a rhwytoed* 
igaeth anwiredd" ar ol ei fedyddio; ac nid 
oes neb yto gwadu chwaith nad oes miloedd o 
ddynion bedyddiedig yn y dyddiau hyn yii 
meirW heb fod iddynt y r un gobaith iddynt by th 
gael myned i mewn i deyrnas nefoedd. 

Er cymmaint a ddywedir yn yr Ysgrythyr 
Am effeithiau betidithfawr y Bedydd, — er i St, 
Petr ddywedyd fod Bedydd yn ein hachub ; ac - 
i'n Iachawdwr ei bun ddywedyd — "Y neb a 
gredo, ac a fedyddier a fydd cadwedig" (Marc ' 
xvi. 160; etto camgymmeriad ydyw meddwl 
fod yr Eglwys yn dad, oddiwrth y geiriau hyn 
a'r cyffelyb, fod pob un a fedyddier yn sicr o 
gael myned i'r nefoedd. Nid dyma mo ei 
hathrawiaeth hi ddim. Y peth ymae hi yn ei 
dd&l ar y matter ydyw hyn : — mae hi yn d&l 
yn ddiysgog mai yn y Bedydd y mae'r Aden- 
edigaeth yn cymmeryd He yn gyffredin ; acf 
maPr hyn y mae'r Adenedigaeth yn ei gynnwyar 
jrdyw'r hyn a ganlyn, — fed' y bedyddiedig jn 



7& 



cael maddeu ei bechodau, gwreiddiol a gweith* 
redol hefyd, os bu yn euog o rai gweithredol ; 
ei fod yn cael ei dderbyn i Eglwys ac i dealii 
Duw ; o fod yn blentyn digofaint, ei fod * yn 
cael ei wneuthur yn blentyn gr&s ; ei fod yn 
cael ei osod ar y ffordd i'r nef ; a'i fod yn cael 
rhyw ernes o'rYspryd Glan, yr hwn hedyn 
nefol, os bydd iddo ei feithrin a'i ddefnyddio, 
agynnydda yn raddol beunydd, ac a'i galluoga 
i wrthsefyll holl hudoliaethau y byd, atheithio 
y ffordd gul a'i arwain i fy wyd tragy wyddol. 
Ond y mae hi yn dkl hefyd yr un pryd, y geill 
dyn dristhau yr Yspryd, a'i yrru ymaith, a 
cholli yr holl ragorfreintiau hyn, a bod etto yn 
golledig yn y diwedd : neu fe eill syrthio i 
bechod ar ol Bedydd neu Ail-enedigaeth, ac 
edifarhau a dychwelyd drachefn, a bod yn 
gadwedig yn y diwedd, a hynny ar sail yr ad- 
enedigaeth a gafodd efe wrth ei fydyddio. 
Dyma'r athrawiaeth a gynnwysir yn yr 16eg , 
Erthygl— " Gwedi darfod ini dderbyn yr Ys- 
pryd Gl&n" — yn y Bedydd, fel y gwelir oddi- 
wrth y geiriau blaenorol — "ni a allwn ym- 
adael &'r grits a roddwyd ini, a syrthio mewir 
peehod, & thrwy r&s Duw, gyfodi drachefn, a 
gwellhau ein bucheddaui" 

Peth cyffelyb i'r hyn a ganlyn ydy w. Dym* 
ttnyn cael ei eni i'r byd mewn ffordd naturioh 



80 



ar ol iddo dyfu i fynu y mae rhyw glefyd trwm 
yn ymaflyd ynddo ; ac fe allai mai marw a 
wna dan y clefyd hwn ; neu fe eill wellhau, a 
chael ei iechyd corphorol drachefn. Yr un 
modd yn achos yr enaid. Dyma ddyn yn cael 
ei ail-eni yn y Bedydd ; ar ol hyn fe eill adael 
i'r llwgr natur hwnnw sydd yn aros (fel y 
dywed ein Heglwys yn y 9fed Erthygl) hyd 
yn nod yn y rhai a adgenhedlwyd, ynnill tir o'i 
fewn, a chael y Haw uchaf ar yr egwyddor ys- 
prydol ; ac fe allai mai marw a wna yn y 
cyflwr gresynus hwn. Neu o'r tu arall, fe eill, 
trwy rkd trugaredd Duw, edifarhau a dych- 
welyd, ac felly gadw yn fyw ei enaid. 

Nid ydyw'r Eglwys yn son dim am beth 
a ddaw o'r bedyddiedig, ond yn unig am beth 
y mae wedi ei gael. Y mae hi yn cyfaddef 
gyd a St. Paul, er i ddyn brofi y rhodd nefol, 
a'i wneud yn gyfrannog o'r Yspryd Glan, y 
geill efsyrthio yinaith drachefn, ac ail-groes- 
hoelio iddo ei hun Fab Duw, a'i osod yn wat- 
wor. (Heb. vi. 4, 6.) Felly wrth fedyddio 
un y mae hi yn taer weddi'o ar Dduw roddi 
iddo " nerth a gallu i gael yr oruchafiaeth a'r 
gorfod yn erbyn diafol, y byd, a'r cnawd,*' ac 
iddo gael gras i aros byth yn nifer ei ffyddlon 
blant etholedig ef. Ac ar ol ei fedyddio, mae 
Jii yn cyfeirio ei gweddiau at y goruchaf 



81 



Dduw, ar fod iddo ddiweddu y rhan.arall o'i 
fywyd yn ol hynny o ddechreuad ; a gallu o 
hono " groeshoelio yr hen ddyn, ac yn hollo! 
ymwrthod k holl gorph pechod." Ac yn y 
Catechism, He ydysgir i'rplentyq fawr-ddi'olch 
i'w Dad nefol am iddo ei alw i yst&d iachawd- 
wriaeth yn y Bedydd ; hyfforddir ef hefyd i 
chwanegu — " Ac mi a attolygaf i Dduw 
roddi imi ei r3s, modd y gallwyf aros ynddo 
(yn ystad iachawdwriaeth) holl ddyddiau fy 
einioes." 

Felly y mae'n eglur mai gwneud cam kg 
athrawiaeth yr Eglwys ydyw dywedyd (fel y 
gwneir yn fynych) ei bod hi yn dal fod pob un 
a fedyddir yn sicr o fod yn gadwedig. 

Ac yn awr terfynaf trwy erfyn ar bob dar- 
llenydd roi ystyriaeth ddiragfarn i'r hyn a 
ddywedwyd yn y pregethau hyn. Ymdrech- 
wyd profi bod yr Adenedigaeth ym Medydd yn 
athrawiaeth yr Eglwys ac yn athrawiaeth yr 
Ysgrythyr, a rhoi attebion i'r prif ddadleuon a 
godir yn erbyn yr athrawiaeth hon. A fu'r 
cais yn Uwyddi^nnus ai peidio, gadewir i eraill 
farnu. Mor ddilys ydyw gan yr ysgrifenydd 
fod yr Eglwys yn dysgu yr athrawiaeth y 
buwyd yn ei phleidio, fel y mynnai yn ostyng- 
edig ddatgan ei gr6d, y bydd iddi sefyll neu 
nyrtbio wrth yr athrawiaeth hon o Adenedig-. 



82 



aeth ym Medjdd. "Os o ddynion y mae y 
cyngor hwn, fe a ddiddymmir" (Act. v. 38.) : 
diddymmiryr athrawiaeth gyfeiliornus, acheir 
yr Eglwys yn ddysgawdydd anffyddlon ; ac 
nid oes dim i'w ddisgwyl ond y symmudir ei 
chanhwyllbren allan o'i le. " Eithr os o Dduw 
y mae, ni ellwch ei ddiddymmu rhag eich cael 
yu ymladd yn erbyn Duw." Felly y cwestiwn 
i bob dyn ddyfod i benderfyniad yn ei gylch 
ydyw, nid a ydyw hon yn athrawiaeth wrth ei 
fodd, neu yn unol &'r hyn a ddysgwyd iddo, 
ond a ydyw hi yn athrawiaeth wir ac ysgryth- 
yrol. Erfyniaf, gan hynny, ar fy mrodyr y 
werin, gymmeryd pwyll cyn cyhoeddi rhyfel 
yn erbyn yr athrawiaeth dan sylw, — Ye, cyn 
iddynt benderfynu peidio a rhoi derbyniad 
iddi. Gwn fod 11a wer iawn o honoch na's gell- 
wch mo'i chofleidio heb ollwng eich gafael o 
rai daliadau sydd hoffaf gennych, megis par- 
h&d mewn gras, ac eraill o'r fath : gwn hefyd 
y bydd i'r dysgawdwyr a ddewisasoch i chwi 
eich hunain, geisio a'u holl egni eich cadw 
mewn tywyllwch ym mherthynas i'r pwngc 
mewn dadl ; a gwn bod nid ychydig o honoch 
nas gellwch dderbyn yr athrawiaeth hon, a 
chilio oddiwrth y sawl sydd yn ymladd iV 
herbyn, heb fod yn golledwyr i raddau mawr 
o ran eich budd a'ch elw bydol. 



83 

Ond, frodyr anwyl, ymofynwch &'ch cyd-* 
wybodau beth ydyw eich dyledswydd yngwy- 
neb y pethau hyn. Nis gwn i am ddim 
llwybr arall i chwi ei gyrameryd ond chwilio 
allan " feddwl yr Yspryd," ac ewyllys yr Ar- 
glwydd; ac ymroi i weithredu yn ol hynny 
beth bynnag a fyddo'r canlyniad gyd 4 golwg 
ar eich lies neu eich cysur amserol. 

Felly chwiliwch yn fanwl yr athrawiaeth 
dan ein hystyriaeth ; ac os cewch eich argy- 
hoeddi ei bod yn unol & gair Duw, na fyddwch 
mor ddiofal am eich eneidiau a gadael i ddim 
ystyriaethau bydol rwystro i chwi ei chofleidio, 
a'i hamddiffyn hyd y diwedd. Byddwch barod 
i adael tad a mam, a gwraig a phlant, os bydd 
achos,yn gynt na sefyll yn erbyn y gwirionedd, 
a gwadu " y ffydd a rodded unwaith ir saint." 

Cyn belled ag y bo yn unol &'i ewyllys, 
bydded i'r Hollalluog Dduw fendithio yr hyn 
a ddywedyd, er tragywyddol leshad y Cymry, 
o bob gradd ac en wad, er mwyn, a thrwy 
haeddedigaethau Iesu Grist, ein Harglwydd 
bfindigedig a'n Hiachawdwr. 



ATTODIAD. 



ATTODIAD. 



Nodiad A. — Tu dalen 40. 



Ar ol ysgrifenu y Pregethau blaenorol, digwyddodd 
ddyfod i'm Haw draethodyn o waith Mr. John Parry, 
Caerlleon, yr hwn, yn ol a ddeallaf, sydd wedi derbyn 
cymmeradwyaeth corph y Trefnyddion Calflnaidd, 
ac a ddefnyddir ganddynt yn eu hysgolion Sabbothol. 
Pan ddelont i ddeall y pwngc mewn dadl yn well, 
yr wyf yn disgwyl y bydd i Mr. Parry wrido ei fod 
wedi cyhoeddi y fath lyfryn, a'r enwad y mae yn 
perthyn iddo gywilyddio eu bod erioed wedi ei ar- 
graphu a s&l eu cymmeradwyaeth ; canys, a gadael 
heibio y cam-syniadau a'r cam-ddarluniadau o ba 
rai y mae yn llawn, gellir dywedyd am y traethodyn 
hwn, mai yr un mwyaf plentynaidd a diddefnydd a 
ddaeth erioed o'r wasg ydyw. 

Amcan cyhoeddedig yr awdur ydyw " profi trwy 
resymau cedyrn ac Ysgrythyrau eglur, nad Bedydd 
yw Ail-enedigaeth.' 1 Ond i ba ddiben y cymmerth 
arno y fath lafur a thrafferth ? Pa eisiau oedd 
chwilio am "resymau cedyrn, ac Ysgrythyrau eg- 
lur," i wrthbrofi yr hyn nid ydyw neb, cyn belled ag 
y gwn i, yn ei ddal ? Os wyf fi yn deall athrawiaeth 
yr Eglwys yn iawn ar y pwngc, sicr yw nad yw hi 
yn dal fod Bedydd yn Ail-enedigaeth ; yn ol fel yr 
wyf wedi crybwyll yn eglur yn y Pregethau blaen- 
oto\. Mae hi yn dal yn wir, mai Bedydd y w'r offeryn 



88 



trwy yr hwn yr adenir un ; ie> offeryn a osododdf 
Crist ei hun i'r diben hynny ; ond y mae hi yn addef 
hefyd, ar yr un pryd, mai nid y weithred allanol o 
fedyddio, ond dylanwad yr Yspryd ar yr enaid oddi 
fewn, sydd yn gweithredu yr adenedigaeth. Mae 
hyn yn dangos mor ofynol ydy w i bawb iawn ddeall 
ei bwngc cyn dechreu dadleu. Pe deallasai Mr. J. 
P. beth ydyw gwir athrawiaeth yr Eglwys ynghylch 
yr Ail-enedigaeth, nid aethai byth i'r drafferth ofer 
o ysgrifenu Catechism newydd i brofi " nad Bedydd 
yw Ail-enedigaeth:" buasai yn ddigon ganddo yr 
hyn a ddywedir ar y pwngc yng Nghatechism yr Eg- 
lwys, ac mewn mannau eraill o'n Llyfr Gweddi 
Gyffredin. 

Gwir yw i Mr. J. P. ddywedyd mai yn erbyn 
" cyfeiliornadau y Puseyaid" y mae yn ysgrifenu. 
Ond yn ol y golygiad htm etto, y mae ei lyfryn yr 
un mor ddiwerth a diddefnydd ; canys nid ydyw y 
Puseyaid eu hunain (os rhaid llys-enwi pobl, yn ol 
liampl ein gwrthwynebwyr) yn dal fod Bedydd yn 
Adenedigaeth. Ond goddefed Mr. J. P. imi ddy- 
wedyd fod peth twyll ac annhegwch yn cael ei arfer 
ganddo yn hyn. Mae'n eglur i bawb mai amcan yr 
ysgrifenwr hwn ydyw niweidio Eglwys Loegr ; ac ar 
feddwl gwneuthur hyn y mae efe a'i gelynion eraill 
yn y dyddiau hyn, yn arfer y ddichell o berswaedio 
yr anwybodus fod pob Eglwyswr cysson — bob un a 
draetho holl athrawiaethau yr Eglwys yn ffyddlon a 
didderbyn-wyneb — yn Buseyad. Fel hyn y mae pob 
Gweinidog a sonia am Adenedigaeth ym Medydd, 
neu'r Olyniad Apoatolaidd, neu sydd yn dal fod Sa- 



89 

Wamentau Crist yn cynnwys rhyw beth heblaw yt 
tirwydd noeth, neu yn traethu rhyw athrawiaeth arall 
nad eill y gyfundraeth ymneillduol gyd-sefyll a hi — 
yn Buseyad. Ond y mae'r pethau a enwyd yn ath- 
rawiaethau sylfaenol yr Eglwys cyn bod dim son am 
Buseyaid, nac am Ymneillduwyr chwaith. Ac os 
ydyw ein gwrthwynebw)T am ymladd yn deg, ym- 
osodant ynghylch y gwaitb o wrthbrofi y daliadau, 
yn lie difenwi a chablu y sawl sydd yn eu traethu. 

Ond son am yr Olyniad Apostolaidd sydd yn fy 
nghoffau i wneuthur un sylw etto ar draethodyn Mr. 
J. Parry. Er cymmaint ydyw ei awydd i iselu Es- 
gobion ac Offeiriaid, y mae'n amlwg ei fod yn gwy- 
bod fod barn y cyfryw yn cael cryn ddylanwad ar 
feddyliau y bobl. O ganlyniad, yn niwedd ei lyfryn 
y mae yn crybwyll enwau rbai o'r cyfryw y myn eu 
bod wedi ysgrifenu yn erbyn athrawiaeth yr Olyniad 
Apostolaidd : ac ymhlith eraill crybwyila Esgob pre- 
sennol Calcutta. Atteb byr iawn a wasanaetha ar y 
pwngc hwn. Yn lie dywedyd dim yn erbyn yr ath- 
rawiaeth hon, mae'r Esgob dysgedig hwn wedi 
'sgrifenu yn ardderchog iawn oH phlaid, mewn pre- 
geth sydd yn awr yn argraphedig. Mae hyn yn 
dangos, y dylid bod yn ochelgar rhag credu pob peth 
a ddywedir, hyd yn nod gan rai dan yr enw o Wein- 
idogion yr Efengyl. 

Ar ol hyn fe ddywed Mr. J. P. yn y modd yma— 
" Llawer iawn ellid ychwanegu o eiddo Esgobion 
eraill ; megis Arch-Esgob Dublin, Arch-Esgob 
Cashel, Esgob Durham, Esgob Gloucester a Bris- 
tol," &c. kc. "A ellid ychwanegu*' t ba dtlibmt 



90 



TEr nad ydyw Mr. J. P. yn beiddio dywedyd hynny 
yn eglur, mae'n amlwg mai ei amcan ydyw cael gan 
bobl gredu fod yr Esgobion enwog hyn wedi ysgrif- 
enu yn erbyn athrawiaeth yr Olyniad Apostolaidd, 
ac fe allai yr Adenedigaeth ym Medydd, ac athraw- 
iaethau o'r fath, a elwir ganddo ef yn " gyfeiliornadau 
Puseyaidd.' , Ond cam-arwain pobl ac ymddwyn yn 
dwyllodrus ydyw hyn. Caniatteir i'r Esgobion uch- 
od— ie, ac i Esgobion eraill hefyd, megis Esgob 
Llundain ac Esgob Bangor, — ysgrifenu yn erbyn 
pethau y sydd mewn gwirionedd yn "gyfeiliornadau 
Puseyaidd." Ond nid ydyw yn unol ag onestrwydd 
gymmeryd achlysur oddiwrth hyn i awgrymu bod yr 
Esgobion hyn yn wrthwynebol i'r athrawiaethau 
ysgrythyrol a grybwyllwyd uchod. Pa fodd bynnag, 
dywedaf, na atto Duw i yr un o amddiffynwyr yr 
Eglwys ddilyn siampl Mr. J. Parry o barth ei ddull 
o amddiffyn ei achos. 



Nodiad B.— Tu dal. 58. 



Yr oedd y Pregethau blaenorol bron yn barod i 
fyned i'r wasg, pan ddigwyddodd imi ddyfod ar draws 
draethodyn dan y titl, " Tueddiad niweidiol Bedydd 
Eglwys Loegr, gan Robert Ellis, Glynceiriog," yn 
yr hwn y ceir y geiriau canlynol. " Nid oedd Aws- 
tin ac eraill, sef y rhai a elwir yn Dadau yr Eglwys 
gan y Pabyddion, a chan Eglwys Loegr (ac yn hyn 
addefant eu perthynas a'u gilydd), ond math o ban- 
ner paganiaid ar y goreu." 



91 



Ni chlywais son am y gwr hwn erioed o'r blaen ; 
ond deallaf mai Pregethwr gyd a'r enwad a elwir y 
Bedyddwyr ydyw. Nis gwn ddim am ei gymmeriad 
ddim pellach nag y mae yn cael ei amlygu yn ei 
lyfryn : ac y mae hyn yn ddigon gennyf, — yn ddigon 
i beri nad oes gennyf fymryn o chwaeth i ymyrryd 
dim kg ef na'i lyfryn (yr hwn sydd yn llawn o ben- 
bwy-gilydd o gableddau maleisus ar yr Eglwys) 
ddim pellach nag i ddangos faint o briodoldeb a 
gweddusdra y sydd yn y dywediad uchod o'i eiddo, 
trwy roddi byr hanes o rai o'r gwyr hynny a eilw 
efe yn " ryw hanner paganiaid." 

Y mwyaf boreol o'r Difinyddion enwog a elwir 
yn " Dadau yr Eglwys," neu " y Tadau Cristionog- 
ol," ydyw St. Clement. Mae St. Paul yn rhifo 
Clement ymhlith ei " gyd-weithwyr " ef, ac yn dy- 
wedyd fod ei enw " yn llyfr y bywyd." (Phil. iv. 3.) 
Yr oedd yn Esgob yn Rhufain, ac oddeutu y flwyddyn 
o oedran ein Harglwydd 93 ysgrifenodd Lythyr at 
Eglwys Corinth, yn yr hwn y dywed fel y canlyn — 
" A nyni wedi ein galw trwy ei ewyllys ef (sef Duw), 
yng Nghiist Iesu, ni chyfiawnheir monom trwy ein 
doethineb, neu ein gwybodaeth, neu ein duwioldeb 
ein hunain, na thrwy y gweithredoedd a wnaethem 
ym mhuredd ein calonnau ; ond trwy ffydd, trwy yr 
hon y cyfiawnhaodd Duw bawb o'r dechreuad. — 
Iddo ef y byddo y gogoniant yn oes oesoedd, Amen." 
A thrachefn, — " Edrychwn yn ddyfal at waed Crist, 
a gwelwn mor werthfawr yngolwg Duw ydyw y 
y gwaed hwnnw yr hwn a dywalltwyd er ein hiach- 
awdwriaeth, ac a bwrcasodd y gras o edifeirwch i'r 



92 



Wl fyd." Yr oedd yr Epistol hwn o eaddo St 
Clement mewn cymmaint bri gyd a'r brif Eylwya, 
fel y darllenid ef yn wastad yn eu haddoliad cy- 
hoeddus, yr un modd ag Epistolau St. Petr, St. Paul, 
&c. Dyma un o " banner paganiaid " Mr. Robert 
Ellis. 

Y nesaf o ran amser ydyw St. Ignatius, am yr 
hwn y mae traddodiad wedi bod yn yr Eglwys o'r 
decbreu, ei fod wedi cael y fraint o ymddiddan gyd 
a St. Petr a St. Paul, yn gystal ag a St. loan : nid 
fces unrhyw amheuaeth yngbylcb y diweddaf. Gqs- 
odwyd ef yn Esgob yn Antioch yn y flwyddyn 70 ; 
a dywed yr banesydd am dano ei fod yn wr enwog 
iawn, ac " yn debyg ymhob petb i'r Apostolion." 
Yr Ymerawdwr Trajan, ar ei ddyfodiad i AntiocH, a 
fynnai gael gan Ignatius droi yn bagan, ac abertbu 
i dduwiau y paganiaid. Yntau a naccaodd wneuthur 
hyn, gan ddy wedyd ei fod " yn dwyn Iesu Grist o'i 
fewn." Yna attebodd yr Ymerawdwr — " Yn gym- 
maint & bod Ignatius yn cyffesu ei fod yn dwyn yn 
ei fynwes yr hwn a groeshoeliwyd, yr ydym yn 
gorchymyn iddo gael ei ddwyn yn ihwym i Rufain 
Fawr, yno i gael ei fwrw i fwystfilod gwylLtion, ex 
difyrwch ilr bobl." A phan glywodd y merthyr 
duwiol hyn, efe a lefodd yn orfoleddus, — " Yr wyf 
yn diolch i ti, O Arglwydd, am i ti fy nghynnys- 
gaeddu a pherffaith gariad tu ag at tat ti ; a chan* 
niattau o honot imi gael fy ngosod mewn rhwymau 
gyd a th Apostol Paul." Y canlyniad fu, efe a an* 
fonwyd i Rufain, ac a roddwyd yn ymborth i fwyst- 
filod gwylltion, am iddo naccau ymwadu 4 chr^fydd 



93 



Grist. Dyma un etto o "banner paganiaid" Mr* 
Robert Ellis. 

Oddeutu y flwyddyn 165 dioddefodd Justin Fertbyr 
dorri ei ben ymaith yn hytracb nag aberthu i dduw- 
iau y cenbedloedd, a tbyngu i enw Caesar. Ac a 
ganlyn ydyw'r broffes a wnaetb efe o flaen y Swyddog 
a'i condemniodd i farwolaetb— " Credwn mai'r unig 
Dduw ydyw crewr pob peth, yn weledig ac yn an- 
weledig ; a cbyffeswn fod yr Arglwydd Iesu Grist 
yn Fab Duw, yr bwn y rhag-ddywedwyd am dano 
gan y propbwydi gynt ; a'i fod yn awr yn Iachawd- 
wr, yn AtbrarW, ac yn Arglwydd i gynnifer ag a 
ufuddbant i'w byfforddiadau ; ac y bydd ar ol hyn 
yn Farnwr dynolryw." 

St. Polycarp, yr hwn a gafodd y fraint o ym- 
ddiddan llawer gyd a«j loan yr Apostol, oedd Esgob 
Smyrna ; a bernir mai efe oedd Angel yr Eglwys 
honno y cyfeiriai St. loan ei Epistol atto yn y Dat- 
guddiad. (ii. 8.) Yn y flwyddyn 107 ysgrifenodd 
Upistol at y Pbilippiaid yn 11a wn o'r Cristionogrwydd 
puraf, a'r duwioldeb gwresoccaf ; ac oddeutu y 
flwyddyn 167 rboddwyd ef i farwolaetb am nad ym- 
adawai a'r grefydd Gristionogol. Yr oedd Polycarp 
yn ben wr penllwyd erbyn hyn, ac yr oedd mor 
barcbus gan bawb o berwydd ei dduwioldeb, fel y bu 
i'r Swyddogion Rhufeinig ymdrecbu trwy deg i'w 
berswaedio i ymuno a defodau y paganiaid, fel y 
byddai iddo ei gadw ei bun rbag angau creulon. 
44 Parcha dy henaint," meddant. 44 Pa ddrwg dy- 
wedyd Arglwydd Caesar, ac abertbu, (b. y., abertbu 
1 dduwiau y cenbedloedd, a tbyngu i enw yr Ymer« 



94 



awdwr C«sar) a bod felly yn ddiangol ?" Ond y . 
merthyr calonnog hwn a attebodd, " Ni wnaf mo'r 
peth yr ydycb yn cymmell arnaf. Gwasanaetbais 
Grist am bedwar-ugain a chwe blynedd, ac ni 
wnaeth efe gam a mi erioed : pa fodd ynte y cablaf 
fy Nuw a'm Hiachawdwr ?" 

Y nesaf o'r Difinyddion ac awduron boreol, i'r 
rhai y rhoddir y titl o " Dadau yr Eglwys," ydyw 
St. Irenaeus, Esgob Lyons, yn Ffraingc. Y gwr 
enwog hwn a ysgrifanodd yn helaetb iawn yn erbyn 
yr heresiau yr oedd rhai o'r dychweledigion pagan- 
aidd yn ceisio eu dwyn i mewn i'r Eglwys : ac 
ymhlith petbau eraill ysgrifenodd yn erbyn sism, neu 
ymranniad yn yr Eglwys. Ac y mae yn debygol y 
byddai hyn yn unig yn ddigon i'w wneuthur yn 
anghymmeradwy gan Mr. Rt. Ellis. Yr oedd Irenaeus 
hefyd yn un o " arddercbog lu y Merthyri." 

Y nesaf a enwaf ydyw St. Cyprian, Esgob Car- 
thage. Esgpb hynod o dduwiol, ac o ddylanwad 
raawr iawn yn yr Eglwys, oedd Cyprian. Ymhlith 
ei ysgrifenadau llupsog, cawn draethod ar undeb yr 
Eglwys. Ac mor lew y safai yn erbyn pob tuedd- 
iadau paganaidd, a welir oddiwrth hyn. Diswyddwyd 
dau Esgob yn yr Hispaen, am iddynt wyro at ryw 
ddefodau paganaidd. Aethent a'u cwyn at Esgob 
Rhufain, a thrwy arfer cam-ddarluniadau cawsant 
ganddo faddeu iddynt, a chymmeryd eu plaid ; ond 
Esgob Carthage a safodd yn wrol yn eu herbyn, ac 
ar ol cynnull cymmanfa o Esgobion, a ysgrifenodd 
lythyr yn eu henwau hwy oil at Esgobion yr Hispaen, 
yn dwys gynghori na fyddai iddynt er dim osod y 



95 



troseddwyr uchod yn eu swyddi Eagobol drachefm 
Yr oedd St. Cyprian hefyd yn ferthyr : cauwyd ef 
Jmgharchar am flwyddyn, ac yna torwyd ymaith ei 
ben ef. 

Terfynaf y llech-res ardderchog hon o Ddifinyddion 
a Merthyron, gyd a St. Awstin ; am yr hwn, ni 
wnaf ond crybwyll ar fyr, mai Esgob Hippo, yn 
Africa, oedd efe, yn y bedwaredd ganrif, ac mai trwy 
ei ysgrifenadau cryfion a dysgedig ef yn benaf, y 
dymchwelwyd heresi beryglus y Morganiaid, yr hon 
a fun blino cymmaint ar yr Eglwys yn ei amser ef. 

Dyma fyr hanes o saith o'r rbai mwyaf boreol a 
mwyaf enwog o'r Difinyddion hynny a elwir yn 
" Dadau yr Eglwys," a'r rhai y dywed Mr. Robert 
Ellis am danynt, nad oeddynt "ond rhyw hanner. 
paganiaid ar y goreu." Peth go ryfedd onide, gweled 
"hanner paganiaid" yn dioddef y poenau mwyaf ar- 
teithiol, a'r marwolaethau mwyaf creulon, yn hytrach 
nag ymuno d'r im o ddefodau y paganiaid. 

Ac yn awr, os gofyn neb beth a all beri i Mr. R. 
E. fod mor llidiog yn erbyn y fath ddynion a rhai'n, 
ni's gwn am yr un atteb arall i'w roddi, ond bod y 
rhan fwyaf o honynt yn Esgobion, a bod eu hysgrif- 
enadau hwynt oil yn cynnwys yn union yr un ath- 
rawiaethau ag a broffesir yn awr gan wrthddrych ei 
lid ef — Eglwys Esgobol Lloegr. 

Dywedais nad oes gennyf fymryn o chwaeth i 
fyned i ddadl a Mr. R. Ellis ; a'r dyfyniadau canlynol 
o'i draethodyn a gant amlygu paham. Wrth son am 
Fedydd yr Eglwys, efe a ddy wed fel hyn, — " Gallwn 
fod yn benderfynol mai twyll offeiriadol o'r fath 



96 

waethaf yw holl honiadau y seremoni." " Y mae y 
syniad hwn inor lawn o ddirgelwch yr anwiredd, ac 
yn treiddio mor bell i ddyfnderau Satan, fel na's gall 
un perchen rheswm ei ddea!!." " Twyll digywilydd 
yw y cwbl." " Er bod 11a wer yn gwneud cydwybod 
o"r eilun hwn, nyni a wyddom nad oes dim daioni 
ynddo." "Mae seremoriiau y Llanwyr yn dattroi 
Efengyl Grist." Dywed hefyd fod " Eglwys Loegr 
yn ymwrthod a'r Testament Newydd a geilw hi, 
44 Y corff dall-bleidiol a rhagfarnllyd a elwir Eglwys 
Loegr." Ac wrth gyfeirio at ei Gweinidogion, efe a 
ddywed— 44 Oni raid fod y sawl a gyhoedda y fath 
ynfydrwydd ger gwydd rhesymolion, naill a'i yn ber- 
ffaith mewn digywilydd-dra, neu ynte, yn dra am- 
ddifad o synwyr cyffredin ?" Y dyfyniadau hyn o 
lyfryn Mr. R. E. (ac y mae yn 11a wn o'r cyfryw) a 
brofant mai ei waith ef ydyw enllibio ac nid ymre- 
tymu; a chan nad oes ynof un tueddiad i ddefh- 
yddio yr un arfau ag ef, cymmeraf fy nghennad o'r 
gwr hwn, a'i draethodyn, gan ei gynghori i ym- 
drechu yn erbyn ei duedd chwerw, erledigaethus, a 
gweddio Duw yn ddyfal am eymmorth i'r perwyl, 
gan ddywedyd beunydd yngeiriau yrEglwys — *'Oddi- 
wrth gynfigen, digasedd, a bwriad drwg, a phob 
anghariadoldeb, gwared fi, Arglwydd daionus." 



BANG©* : A&OB4FHWTO GAIT J. BBOWM. 



1 




